Viltu læra íslensku. Texti við þætti 1-21. 


Efnisyfirlit 

Viltu læra íslensku. Texti við þætti 1-21.1 

1. Þáttur: Gesturinn.2 

2. þáttur: Hjá tannlækni.14 

3. þáttur: í banka og strætó.24 

4. þáttur: í sundlaug.34 

5. þáttur: Skautahöllin.45 

6. þáttur: Á slysavarðstofu.57 

7. þáttur: í lyfjaverslun.66 

8. þáttur: í fiskbúð.75 

9. þáttur: í fjölskyldu- og húsdýragarðinum.88 

10. þáttur: í matvöruverslun.99 

11. þáttur: í húsnæðisleit.110 

12. þáttur: í byggingavöruverslun.118 

13. þáttur: í bakaríi.126 

14. Þáttur: Heimilisstörf.134 

15. þáttur: Bíllinn.141 

16. þáttur: Fjölskylda á ferð og flugi.148 

17. þáttur: Líkamsrækt.155 

18. þáttur: í skóla.163 

19. þáttur: Ólafur á ferðalagi.172 

20. þáttur: Á veitingahúsi.181 

21. þáttur: Á dvalarheimili 


190 
























00:00:10,664 ~> 
00:00:18,821 

1. Þáttur: Gesturinn 

00:00:20,864 ~> 

Ólafur? 

00:00:25,733 

-Já. 

00:00:26,544 ~> 

Komdu sæll og blessaður, 

00:00:28,102 

ég heiti Jón. 

00:00:28,344 ~> 

Já, Jón, Jón! 

00:00:29,777 
00:00:30,064 ~> 

Þú ert maðurinn hennar 

00:00:31,656 

Sigrúnar frænku. - Já. 

00:00:32,144 ~> 

Og þetta er Sara dóttir okkar. 

00:00:34,817 

-Uhum. 

00:00:35,304 ~> 

Þetta er Siggi. -Já. 

00:00:37,101 
00:00:37,304 ~> 

Og þetta er Björk. 

00:00:38,339 

-Björk Já! 

00:00:38,504 ~> 

Heyrðu, bíllinn minn? 

00:00:39,823 

Hann er bara er þarna. -O.K. 

00:00:40,024 ~> 

Er þetta farangurinn? 

00:00:42,538 

- Já. 

00:00:42,744 ~> 

Ég skal ég skal taka töskuna. 

00:00:44,416 
00:00:44,944 -> 

O.K. 

00:00:47,174 

- Jæja , hvernig var flugið? 

00:00:47,744 ~> 

Það var svona allt í lagi, já, já. 

00:00:49,143 
00:00:49,304 ~> 

Engin ókyrrð og svona í 

00:00:51,613 

lendingu eða neitt? 

00:00:51,864 -> 

Nei, nei... það var, það var bara 

00:00:54,173 

mjög fínt. -Já. Já. 

00:00:54,384 ~> 

Hvað er að frétta frá 

00:00:57,933 

Kanada? 

00:00:59,544 -> 

Allt mjög gott. 

00:01:00,943 

-Er það ekki? 

00:01:01,144 ~> 

Allir biðja að heilsa. 

00:01:02,623 

Já.Takk.. Mjög gott. 

00:01:02,784 ~> 

Heyrðu það er þessi bíll. 

00:01:05,059 

Já. Já, það er þessi. 

00:01:05,344 -> 

Ég skal opna skottið. 

00:01:07,539 

O.K. 

00:01:07,744 ~> 

Settu þetta 

00:01:09,575 

bara hér. 

00:01:11,664 -> 

Pokann. 

00:01:13,620 

Svona. 

00:01:15,504 ~> 

Gjörðu svo vel. 

00:01:17,495 

-Takk. 

00:01:21,264 ~> 

Velkominn til íslands.... 

00:01:23,095 

Ólafur minn. 

00:01:49,224 ~> 

Takk fyrir. 

00:01:51,784 
00:01:52,104 ~> 

Gakktu í bæinn. 

00:01:53,139 
00:01:53,344 -> 

Þetta er sonur minn. 



00:01:54,379 

00:02:02,744 -> 
00:02:04,860 
00:02:05,344 --> 
00:02:07,300 
00:02:07,544 ~> 
00:02:08,533 
00:02:08,824 ~> 
00:02:10,098 
00:02:10,304 ~> 
00:02:13,023 
00:02:14,424 -> 
00:02:18,099 
00:02:18,664 ~> 
00:02:21,656 
00:02:22,384 -> 
00:02:25,103 
00:02:25,464 ~> 
00:02:29,855 
00:02:30,944 ~> 
00:02:32,582 
00:02:32,904 ~> 
00:02:35,054 
00:02:36,184 ~> 
00:02:37,663 
00:02:52,824 ~> 
00:02:56,737 
00:02:57,344 ~> 
00:03:00,859 
00:03:01,264 ~> 
00:03:03,937 
00:03:04,464 ~> 
00:03:07,183 
00:03:08,464 ~> 
00:03:09,692 
00:03:09,944 ~> 
00:03:11,900 
00:03:12,824 ~> 
00:03:15,577 
00:03:15,784 -> 
00:03:16,660 
00:03:20,544 ~> 
00:03:21,181 
00:03:31,624 ~> 
00:03:33,933 
00:03:34,344 ~> 
00:03:37,381 
00:03:38,024 ~> 
00:03:40,254 
00:03:40,584 ~> 
00:03:43,098 
00:03:43,624 ~> 
00:03:45,933 
00:03:46,864 ~> 
00:03:49,253 
00:03:49,624 ~> 
00:03:51,580 


Hann heitir Siggi. 

Hæ. 

Ko...l<omdu sæll. 

Komdu sæll. 

Og þetta er Björk. 

Komdu sæl. 

-Komdu sæll og blessaður. 

Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm. 

Uh... Við erum sex, 

Það vantar fyrir einn. 

Björk, vilt þú ná í glas, bolla, 

disk, skeið, gaffal, hníf og 
servéttu. 

...og líka einn stól. 

Já.... 

Ekkert mál. 

Gjörðu svo vel. 

-Takk. 

Hérna er teskeið, gaffall, 

hnífur, servíetta. 

glas, bolli, undirskál og diskur. 

Ég ætla að ná í stólinn. 

Ég komst ekki með hann. 

Siggi minn viltu ná í ömmu? 

Jón! 

-Já. 

Viltu koma og fá þér að 
borða? -Já, takk. 

Ólafur,... má bjóða þér 
kaffi? 

Já, takk. 

Takk. 

Viltu ekki setjast hérna, 
amma mín? -Takk. 

Guðrún, þetta er Ólafur. 

Frændi minn frá Kanada. 

Komdu sæll og velkominn. 

Og þetta er Guðrún, móðir Jóns. 

Og amma mín! 

-Komdu sæl. 

Uh.. Það vantar ostaskera. 

Björk mín, viltu ná 
í ostaskera? 

Heitir þetta ostaskera? 
Ostaskeri. -Já. 




Þetta er ostaskeri. 


00:03:56,104 --> 
00:03:59,733 
00:04:00,344 ~> 
00:04:01,618 
00:04:01,864 ~> 
00:04:03,263 
00:04:08,504 -> 
00:04:11,860 
00:04:12,344 ~> 
00:04:14,175 
00:04:14,544 ~> 
00:04:17,217 
00:04:17,704 -> 
00:04:20,218 
00:04:23,544 ~> 
00:04:25,455 
00:04:26,704 ~> 
00:04:28,296 
00:04:28,664 ~> 
00:04:30,382 
00:04:31,184 ~> 
00:04:33,744 
00:04:34,424 ~> 
00:04:36,654 
00:04:39,784 ~> 
00:04:42,173 
00:04:42,864 -> 
00:04:45,332 
00:04:45,624 ~> 
00:04:47,774 
00:04:48,504 ~> 
00:04:50,301 
00:04:50,584 ~> 
00:04:51,573 
00:04:51,864 -> 
00:04:54,742 
00:04:55,024 ~> 
00:04:57,254 
00:04:58,664 ~> 
00:05:01,258 
00:05:03,264 ~> 
00:05:07,018 
00:05:07,944 ~> 
00:05:09,900 
00:05:10,424 -> 
00:05:12,255 
00:05:13,024 ~> 
00:05:16,778 
00:05:19,624 -> 
00:05:21,535 
00:05:23,464 -> 
00:05:26,661 
00:05:27,264 ~> 
00:05:30,222 
00:05:31,424 ~> 
00:05:34,461 
00:05:34,944 ~> 


Ostaskeri. 

Viltu gjöra svo vel að 
rétta mér... Hérna.... 

Hvað, hvað heitir þetta 
á íslensku? 

Þetta er lax. 

-Já, já, lax. 

Mamma. -Já. 

Fyrirgefðu, Siggi minn. 

Veistu hvað þetta 
er á íslensku? 

Ha, ég skil ekki. 

Björk mín, þú verður 
að tala hægar. 

Veistu hvað þetta er 
á íslensku? 

Kex, er þetta kex? 

-Nei. 

Hrökkbrauð. 

Vilt þú kannski og Siggi 
líka... 

Hjálpa mér.... Að tala íslensku. 

Já,já.l 
-Yes. 

Nei! 

Ekki tala ensku. Ég vil, ég vil 
bara tala íslensku. 

Oky, doky, neibb. 

Ólafur sjáðu, hérna 
er mynd af þér. 

Já.... Ég var, ég var sjö ára. 

Þetta er mamma. 

Við mamma fórum saman til 
íslands. 

Hér erum við saman í Reykjavík. 

Komstu frá New York? 

-Nei nei, Siggi, sjáðu. 

Ég fór með flugvél. 

Hér frá Winnepeg til 
Minneapolis. 

Og frá Minneapolis til íslands. 

Ég...ég er líka með myndir. 

-Má ég sjá? Já. 

Sko. 

Þarna. 

Hver er þetta? 



00:05:37,697 

00:05:40,024 --> 

Eh.... Já, þetta er 

00:05:41,139 

bróðir minn, Ómar. 

00:05:41,504 --> 

Já. 

00:05:45,258 
00:05:46,384 ~> 

En hver er þetta? 

00:05:47,294 
00:05:49,864 ~> 

Já, þetta er 

00:05:51,183 

systir mín. Hún hún Jóna. 

00:05:51,424 ~> 

Hún er með frekar sítt hár. 

00:05:54,302 

En ekki eins sítt og þú. 

00:05:54,664 ~> 

Hún er með dökkt og frekar 

00:06:00,296 

sítt hár, en ég er með Ijóst... 

00:06:01,624 ~> 

og frekar sítt hár. 

00:06:05,378 

Já.... 

00:06:05,664 ~> 

Er hún með blá augu eins og ég? 

00:06:07,495 
00:06:07,864 ~> 

Nei.... Nei, hún er með brún augu. 

00:06:09,456 
00:06:09,784 ~> 

Hvernig augu, hvernig, 

00:06:12,093 

hvernig eru augun í mér 

00:06:12,384 ~> 

á litinn? 

00:06:15,979 
00:06:16,064 ~> 

Brún. 

00:06:17,179 

-Já, rétt. 

00:06:17,344 ~> 

Er þetta... afi þinn? 

00:06:19,255 

-Já... 

00:06:20,504 ~> 

Já, sérðu? 

00:06:22,893 
00:06:25,104 -> 

Já, hann er með frekar svona, 

00:06:26,662 

ekki með þykkt. 

00:06:26,944 ~> 

Hann er með þunnt hár. 

00:06:31,301 

-Já. 

00:06:31,544 ~> 

Og hann er með frekar þunnt hár. 

00:06:33,421 
00:06:33,704 ~> 

Hann er næstum því sköllóttur. 

00:06:36,343 

-Já. 

00:06:36,624 ~> 

En hann er ekki með 

00:06:38,899 

skegg eins og þú. 

00:06:39,224 ~> 

Nei, nei nei. Já, hann afi. 

00:06:40,816 

hann er dauður. 

00:06:41,064 ~> 

Dáinn. Maður segir dáinn um fólk. 

00:06:46,092 

Dauður um dýr. 

00:06:48,224 ~> 

Já, já, já, nei, hann afi er dáinn. 

00:06:52,820 
00:06:53,104 ~> 

Alveg rétt. Það er rétt að 

00:06:55,823 

segja afi er dáinn. -Já. 

00:06:56,144 -> 

En áttu konu? Þú veist., 

00:06:59,739 

-Á ég? 

00:07:00,264 ~> 

Je, married, já, nei, ég á ekki 

00:07:02,937 

konu. Nei nei... 

00:07:03,224 ~> 

Ég er bara tuttugu og fimm 

00:07:10,574 

ára. 

00:07:11,024 ~> 

Halló. 

00:07:13,413 
00:07:14,944 ~> 

Sara? 

00:07:16,172 

-Já. 



00:07:16,704 ~> 
00:07:18,615 
00:07:19,264 ~> 
00:07:21,573 
00:07:23,384 ~> 
00:07:24,942 
00:07:25,424 ~> 
00:07:27,813 
00:07:28,104 ~> 
00:07:30,334 
00:07:30,584 ~> 
00:07:32,176 
00:07:32,864 ~> 
00:07:33,933 
00:07:34,224 ~> 
00:07:37,102 
00:07:37,464 ~> 
00:07:40,820 
00:07:43,424 ~> 
00:07:45,176 
00:07:45,384 ~> 
00:07:47,534 
00:07:49,224 ~> 
00:07:51,613 
00:07:52,504 ~> 
00:07:55,018 
00:07:55,664 ~> 
00:07:56,301 
00:07:58,824 ~> 
00:08:02,942 
00:08:04,584 ~> 
00:08:06,973 
00:08:07,944 ~> 
00:08:10,663 
00:08:11,664 -> 
00:08:13,256 
00:08:13,864 ~> 
00:08:17,220 
00:08:17,744 -> 
00:08:19,462 
00:08:20,184 ~> 
00:08:23,062 
00:08:23,584 ~> 
00:08:25,017 
00:08:25,224 ~> 
00:08:27,215 
00:08:31,384 ~> 
00:08:34,296 
00:08:34,624 ~> 
00:08:37,377 
00:08:37,664 ~> 
00:08:42,101 
00:08:42,544 ~> 
00:08:45,775 
00:08:46,064 ~> 
00:08:48,783 
00:08:48,984 ~> 


Komdu og heilsaðu frænda 
þínum frá Kanada. 

Hi. I am Sara. 

Hann kann íslensku, þú átt að 
tala við hann íslensku. 

Óó.. Fyrirgefðu. 

Hæ ég heiti Sara. 

Komdu sæl... Komdu sæl. 

Velkominn. 

Ég, ég er með gjafir. 

-Já. 

Já, Sara þetta er fyrir þig. 
-Takk. 

Og viskí... fyrir Jón. 

Jón, 

-Já. Komdu. 

Jón gjörðu svo vel. 

-Þakka þér fyrir. 

Þett er mjög gott viskí. 

-Já, mjög gott já. 

Uh. 

Björk....sælgæti. 

-VÁÁ, Takk. 

Og svo.... Siggi, 

Gjörðu svo vel. 

-Vá... Flott sundskýla. 

Flott efni í þessu. 

Og, og handa þér, konfekt 
og bók. 

Þakka þér fyrir. 

Þetta er alltof mikið Ólafur. 
-Nei..nei, ekki of mikið. 

Á ég ekki að sýna þér 
herbergið þitt? 

Jú, takk, jú. 

Orðaforðinn sem við 
ætlum að tala um í dag 
eða sem við ætlum að kynna 
í dag. 

Orðaforði tengist ferðalögum. 
Ferðalögum. 

Að koma. 

Til dæmis á flugstöð. 

Þið hafið öll komið á 
Leifsstöð, er það ekki? 

Já. 

Og þið komuð til íslands. 




00:08:49,860 

00:08:50,544 --> 
00:08:56,221 
00:08:56,704 --> 
00:08:58,899 
00:08:59,064 ~> 
00:09:00,975 
00:09:01,184 -> 
00:09:02,537 
00:09:02,704 ~> 
00:09:05,264 
00:09:05,584 ~> 
00:09:09,133 
00:09:10,144 ~> 
00:09:12,374 
00:09:12,664 ~> 
00:09:14,814 
00:09:15,024 ~> 
00:09:17,060 
00:09:17,344 ~> 
00:09:19,938 
00:09:20,184 ~> 
00:09:22,937 
00:09:23,144 ~> 
00:09:25,135 
00:09:25,384 ~> 
00:09:26,863 
00:09:27,184 ~> 
00:09:28,902 
00:09:29,104 ~> 
00:09:31,937 
00:09:32,224 ~> 
00:09:34,215 
00:09:34,544 ~> 
00:09:37,104 
00:09:37,304 ~> 
00:09:39,056 
00:09:39,304 ~> 
00:09:42,660 
00:09:43,784 -> 
00:09:45,740 
00:09:45,984 ~> 
00:09:47,781 
00:09:48,024 ~> 
00:09:48,979 
00:09:49,224 ~> 
00:09:50,259 
00:09:50,464 ~> 
00:09:54,173 
00:09:54,304 ~> 
00:09:55,578 
00:09:56,024 ~> 
00:09:59,175 
00:09:59,864 -> 
00:10:03,379 
00:10:03,864 ~> 
00:10:06,822 


Komuð til íslands. 
Amú,..Hvaðan komst þú. 

Frá Indlandi. 

-Frá Indlandi 

Hvaðan komst þú, Kristófer? 

Ég, hérna frá Pólandi. 

-Já. 

Og hvaðan komst þú, Julie? 
-Ég kom frá Frakklandi. 

Já. Það er það þegar þú 
varst að koma. 

En svo segir maður líka. 
Hvaðan ertu? 

Sem þýðirfrá hvaða 
landi þú ert. 

Já, og Natashia 
Hvaðan ert þú? 

Ameríka. 

-Frá Ameríku. 

Og hvaðan ert Þú Markó? 

-Frá Finnlandi. 

Frá Finnlandi. 

En hvað er þetta hérna? 

Þetta er hérna.... 
Ferðataska.... 

Ferðataska, ferðataska. 

Já, það er nú svona ýmislegt. 
í þessari ferðatösku, 
sem við ætlum að tala um 
hérna í dag. 

Til dæmis. 

Hvað er þetta? 

Vegabréf. 

Fyst þegar maður kemur úr 
ferðalaginu, verður maður. 

Að hafa þetta í hendinni. 

Vegabréf. 

En þið hafið náttúrulega heyrt 
að fólk segir passi. 

Og það gengur alveg. 

Vegabréf, er það eins og bréf. 

Það vegabréfið. 

Passi hann. 

En það heitir á fínni íslensku, 
vegabréf. 

-Já. 




00:10:07,784 -> 
00:10:08,694 
00:10:10,624 -> 
00:10:14,583 
00:10:14,944 --> 
00:10:17,174 
00:10:17,384 --> 
00:10:19,534 
00:10:20,224 ™> 
00:10:24,263 
00:10:24,664 ~> 
00:10:27,224 
00:10:27,504 ~> 
00:10:31,656 
00:10:31,944 ~> 
00:10:34,139 
00:10:37,144 ~> 
00:10:39,339 
00:10:39,584 ~> 
00:10:41,575 
00:10:41,904 ~> 
00:10:44,782 
00:10:45,024 ~> 
00:10:48,096 
00:10:49,104 ~> 
00:10:51,140 
00:10:51,544 ~> 
00:10:52,659 
00:10:52,944 ~> 
00:10:53,899 
00:10:54,144 -> 
00:10:55,975 
00:10:56,264 ~> 
00:11:02,260 
00:11:03,744 ~> 
00:11:06,178 
00:11:06,384 ~> 
00:11:09,615 
00:11:09,864 ~> 
00:11:15,222 
00:11:15,664 ~> 
00:11:19,213 
00:11:19,824 ~> 
00:11:21,815 
00:11:22,064 -> 
00:11:23,816 
00:11:24,784 ~> 
00:11:26,502 
00:11:28,624 ~> 
00:11:30,615 
00:11:30,864 ~> 
00:11:33,822 
00:11:34,344 ~> 
00:11:38,383 
00:11:38,744 ~> 
00:11:41,019 
00:11:41,184 ~> 


Nú, svo þegar hérna, einhver 
kemur að sækja ykkur. 

Kannski kemur einhver sækja 
ykkur á Leifsstöð. 

Og... Á svona fína 
bílnum sínum. 

Og setur svo þetta svona hérna 
bakdyramegin hérna. 

Setur bakdyramegin, 
ég veit ekki hvað, það heitir. 
Setur töskuna í eitthvað hérna, 
aftan á bílnum. 

Þetta hérna, skott? 

Og þið vitið að þetta 
er sama orðið. 

Eins og skott á dýrunum. 

-Já.Já, já. 

Og skal ég segja ykkur. 
svo verð ég að segja við 
Kristófer þegar hann kemur. 
Velkominn. 

Velkominn til íslands, 

Ólafur minn. 

-Takk fyrir. 

Gakktu í bæinn. 

Velkominn, sjáið þið 
hérna hafið. 

Vel-kom. Vel-kom-inn. 

Það er hann. 

En ef það er hún. 

Vel, vel... ég er eitthvað 
skrítin að skrifa. 

Velkom-in, það er hún. 

Já, af því það er öðruvísi. 

Sama þegar ég segi sæll og sæl. 

Þegar það eru svona karlar 
þá segir maður sæll ! 

Konur sæl. 

Það er allt svona á íslandi. 

Nú..Svo skulum við tala 
aðeins um það 
sem þið fáið að sjá, 
hérna í þættinum á eftir. 

Það er sonur og dóttir. 

Þetta er sonur minn, hann 
heitir Siggi. 

Hæ. 

Kom....Komdu sæll. 

Komdu sæll. 





00:11:42,902 

00:11:43,344 ~> 
00:11:44,379 
00:11:44,784 ~> 
00:11:47,344 
00:11:47,544 ~> 
00:11:49,216 
00:11:50,904 ~> 
00:11:54,943 
00:11:55,144 -> 
00:11:59,183 
00:11:59,464 ~> 
00:12:02,820 
00:12:03,664 ~> 
00:12:07,054 
00:12:07,264 ~> 
00:12:09,175 
00:12:09,384 ~> 
00:12:12,854 
00:12:13,104 -> 
00:12:14,298 
00:12:14,544 ~> 
00:12:16,739 
00:12:17,464 ~> 
00:12:18,579 
00:12:19,064 ~> 
00:12:20,702 
00:12:20,904 ~> 
00:12:21,495 
00:12:21,744 -> 
00:12:24,383 
00:12:24,944 ~> 
00:12:26,855 
00:12:27,544 ~> 
00:12:31,059 
00:12:31,784 ~> 
00:12:33,012 
00:12:33,664 ~> 
00:12:37,782 
00:12:38,064 ~> 
00:12:39,975 
00:12:40,264 -> 
00:12:42,653 
00:12:42,984 ~> 
00:12:45,054 
00:12:45,304 ~> 
00:12:47,579 
00:12:47,944 ~> 
00:12:51,937 
00:12:52,144 -> 
00:12:53,816 
00:12:54,064 ~> 
00:12:56,453 
00:12:57,144 ~> 
00:13:00,341 
00:13:00,744 -> 
00:13:04,373 


Og þetta er Björk. 

-Komdu sæl. 

Komdu sæll og blessaður. 

Það er sem sagt mamma 
í fjölskyldu. -Já. 

Mamma og ... pabbi og... 
-Systkini. 

Og svo systkini, sem er 
þá sonur og dóttir. 

En svo er gamla fólkið. 

-Afi. 

Afi og amma. 

-Já...Já. 

Og þá er það sama ef það er 
mamma, mömmurnar. 

Þá heitir það amma. 

Ef það er mamma pabbans 
heitir það líka amma. 

Granny, já. 

Viltu ekki setjast hérna, 
amma mín? 

Takk. 

Guðrún þetta er Ólafur frændi 
minn frá Kanada. 

Komdu sæll og velkominn. 

Þetta er Guðrún, móðir Jóns. 

-Og amma mín. 

Komdu sæl. 

Og hvað segi ég þegar ég 
er að bjóða þér. 

Ég opna hurðina heima hjá mér? 

Og ég segi þú mátt koma inn. 

í staðinn fyrir að gera svona, 
hvað segir maður þá? 

Þetta hérna, velkominn. 

Velkominn eða gakktu í bæinn, 
í bæinn, í bæinn. 

Og þetta er svona gamalt. 

Frá því að, það var, allir, 
bjuggu íbóndabæjum. 

Og svo bara þegar, þú ert 
bara rétt kominn inn. 

Þá hérna, fer ég kannski, 
að gefa þér kaffi. 

Og hvað notar maður þá 
þegar maður býður kaffi? 



00:13:05,024 --> 

Hérna er teskeið, gaffall, 

00:13:07,663 

hnífur servíetta. 

00:13:10,504 --> 
00:13:14,292 

Glas, bolli, undirskál og diskur. 

00:13:14,984 --> 
00:13:17,976 

Hvað er þetta hérna? 

00:13:18,784 ~> 

Þetta er hérna? 

00:13:19,933 

Bolla. 

00:13:20,144 -> 
00:13:21,941 

Bolli, sem er hann. 

00:13:22,184 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

00:13:24,140 

-Undirskál. 

00:13:24,504 -> 
00:13:26,699 

Undirskál. 

00:13:27,264 ~> 
00:13:28,094 

Bolli og undirskál. 

00:13:28,464 ~> 

Já. Kaffi. 

00:13:30,022 

-Já. 

00:13:30,424 ~> 

En svo fær maður sér kannski 

00:13:32,619 

eitthvað...út í kaffið. 

00:13:32,704 ~> 
00:13:35,457 

Kaffikanna? 

00:13:36,184 ~> 
00:13:37,503 

Mjólk. 

00:13:41,264 ~> 

Já, kannski mjólk eða sykur, 

00:13:42,492 

-jaá. 

00:13:42,784 ~> 

Mjólk og sykur 

00:13:44,456 

og rjóma. 

00:13:44,744 ~> 
00:13:47,861 

Rjóma, við pössum okkur á því 

00:13:48,464 ~> 

Við fáum okkur ekki rjóma. 

00:13:50,614 

En hvað er þetta hérna? 

00:13:50,864 ~> 
00:13:53,332 

Glas, vatnsglas. 

00:13:53,584 ~> 
00:13:55,302 

Hvað gerir maður við þetta? 

00:13:55,544 ~> 

Drekka vatn. 

00:13:56,579 

-Drekka vatn. 

00:13:56,824 ~> 
00:13:58,974 

Drekka mjólk, drekka te, kók. 

00:13:59,224 ~> 
00:14:01,294 

Drekka kók. 

00:14:01,544 ~> 
00:14:02,420 

Bjór. 

00:14:02,664 -> 
00:14:04,063 

Bjór. Já. 

00:14:04,344 ~> 

Og te. 

00:14:05,140 

-Já. Flott. 

00:14:05,344 ~> 

Og það heitir... það glasið. 

00:14:07,619 

Það glas. 

00:14:07,984 ~> 
00:14:12,535 

Þetta er, hann bolli, það glas. 

00:14:13,184 ~> 

Nú síðan, síðan verðum 

00:14:16,301 

við að setja. 

00:14:16,624 ~> 

Til þess að það verði ekki 

00:14:18,740 

drasl á borðinu 

00:14:18,984 ~> 

Þegar við erum að fá 




00:14:20,815 

00:14:21,024 --> 
00:14:22,821 
00:14:23,024 --> 
00:14:24,662 
00:14:24,904 ~> 
00:14:26,701 
00:14:26,984 -> 
00:14:29,418 
00:14:29,584 ~> 
00:14:31,222 
00:14:31,424 ~> 
00:14:34,496 
00:14:34,744 ~> 
00:14:37,019 
00:14:37,184 ~> 
00:14:39,220 
00:14:39,464 ~> 
00:14:42,501 
00:14:42,584 ~> 
00:14:45,656 
00:14:45,944 ~> 
00:14:48,378 
00:14:49,184 ~> 
00:14:51,982 
00:14:52,184 -> 
00:14:53,299 
00:14:53,464 ~> 
00:14:56,137 
00:14:56,784 ~> 
00:14:59,014 
00:14:59,264 ~> 
00:15:01,380 
00:15:01,584 ~> 
00:15:03,540 
00:15:03,744 -> 
00:15:06,542 
00:15:06,824 ~> 
00:15:09,179 
00:15:09,464 -> 
00:15:11,500 
00:15:11,944 ~> 
00:15:14,742 
00:15:16,584 ~> 
00:15:18,142 
00:15:18,344 ~> 
00:15:20,733 
00:15:21,104 ~> 
00:15:24,141 
00:15:24,384 ~> 
00:15:26,295 
00:15:26,544 ~> 
00:15:28,853 
00:15:29,664 -> 
00:15:32,053 
00:15:32,344 ~> 
00:15:33,254 


okkur brauð. 

Þá verðum við að hafa 
eitthvað undir. 

Og þá höfum við 
eitthvað undir. 

Og hvað er þetta hérna? 

-Diskur, diskur. 

Þetta er lítill diskur. 

Og þá fæ ég mér kannski 
svona brauð og ost. 

En hvernig á ég að gera 
þegar ég fæ mér ost? 

Þá verð ég að nota eitthvað 
sérstakt tæki. 

Sem er þetta hérna. 
-Ostahnífur...Ostaskeri... 
Ostahnífur eða ostaskeri. 
-Já. 

Ostaskeri. 

Ostaskeri. 

Nú síðan eru það hnífar. 

Já, bíddu nú við. 

Hvað við vorum að 
tala um það? 

Hvað er þetta hérna? 
-Upptakari. 

Upptakari. 

Upptakari. 

Og hvað geri ég við þennan 
upptakara, Kristófer? 

Hérna. Opna hérna rauða 
vín, eða... 

Opna rauða vínið. 

Opna rauða vínið. 

Rauðvínið til dæmis. 

Hvað geri ég við svona 
skeið, Marko? 

Borða súpa? 

-Borða súpu. Borða súpu. 
Þetta hérna heitir? 

-Gaffall. 

Gaffall.... 

Gafall. Er nokkuð meira sem 
tengist eldhúsinu? Jaá. 
Hérna, hérna er ég með 
eitt sniðugt 
sem bæði er hægt að 
nota sem hljóðfæri... 

...en annars er það yfirleitt 
notað sem...? 

-Egg. 

Já... 

Eggjaskeri. 




Eggjaskeri. 


00:15:33,504 --> 
00:15:34,573 
00:15:34,864 ~> 
00:15:36,013 
00:15:36,304 ~> 
00:15:39,102 
00:15:39,384 ~> 
00:15:43,263 
00:15:43,504 ~> 
00:15:46,177 
00:15:46,424 ~> 
00:15:47,539 
00:15:47,824 ~> 
00:15:50,099 
00:15:50,544 ~> 
00:15:53,217 
00:15:53,504 ~> 
00:15:56,382 
00:15:56,824 ~> 
00:15:57,859 
00:15:58,064 ~> 
00:15:59,463 
00:15:59,984 ~> 
00:16:03,260 
00:16:03,584 ~> 
00:16:06,815 
00:16:07,104 ~> 
00:16:09,095 
00:16:09,744 -> 
00:16:12,099 
00:16:12,384 ~> 
00:16:13,942 
00:16:14,184 ~> 
00:16:15,776 
00:16:16,104 ~> 
00:16:19,494 
00:16:19,864 ~> 
00:16:22,617 
00:16:23,264 ~> 
00:16:25,141 
00:16:25,344 ~> 
00:16:27,539 
00:16:27,784 ~> 
00:16:30,139 
00:16:31,904 ~> 
00:16:34,896 
00:16:35,224 ~> 
00:16:37,101 
00:16:37,344 -> 
00:16:39,062 
00:16:41,304 ~> 
00:16:42,054 
00:16:45,584 ~> 
00:16:47,256 
00:16:47,504 ~> 
00:16:48,983 
00:16:49,184 ~> 


Og það er það sem hægt er 
að setja ofan á brauð. 

Nú, í þessum þætti er líka talað 
svolítið um andlitið. 

Já...Já... Um andlitið. 

Hvað heitir þetta hérna? 
Auga... Auga... 

Eitt auga, augu. 

Augu... 

Og svo er verið að tala um 
hvernig þau eru á litinn. 

Amu, hvernig eru augun 
í þér á litinn? 

Svart. 

Eru þau svört? 

-Já. 

úú...Eru þau ekki brún? 

Nei. þau eru svört. 

En Kristoff? 

Hvernig, ég veit ekki. 

Þú veist það ekki? 

Nei.... Nei.... 

Ég er allan daginn hérna 
að skipta. 

Nú hann er allan daginn 
að skipta um. 

En það hlýtur að standa í 
passanum þínum. 

Já, þetta er þetta hei.... 

Þetta hérna, hérna blá. 

Þetta síðasta hérna blá. 

Núna er, ég veit ekki. 

Þú varst með blá augu þegar 
þú komst til íslands? 

Já. 

Já, ég skil. Já, já. 

Það er ýmislegt sem gerist. 

Og síðan hérna í andlitinu 
ef við höldum áfram. 

Að fara yfir andlitið. 

Hvað er þetta? 

Nef. 

Og... 

Kinnar. 

-Kinnar... 

Kinn. 

Kinnar. 

Enni. 


Og... 




00:16:50,139 


00:16:50,344 ~> 

Háls. 

00:16:51,094 

-Flott. 

00:16:51,424 ~> 

Og síöan er það sem Marko.. 

00:16:53,142 

Marko er með. 

00:16:53,544 ~> 
00:16:56,900 

Hvað er Marko með? 

00:16:57,344 ~> 

Þetta heitir...skegg. 

00:16:58,936 

Skegg. 

00:16:59,144 -> 

Og það er það sem þau 

00:17:02,500 

skoða líka í þættinum, 

00:17:03,904 -> 
00:17:05,940 

skegg. 

00:17:06,144 ~> 

Stundum þegar einhver á 

00:17:07,259 

afmæli eða ekkert stundum. 

00:17:07,464 ~> 

Eiginlega alltaf. 

00:17:10,536 

Þá fær maður? 

00:17:10,744 ~> 

Gjöf. 

00:17:12,780 

-Gjöf. 

00:17:13,104 -> 
00:17:14,856 

Það heitir: ein gjöf... 

00:17:16,104 ~> 

Og margar... -Gjafir. 

00:17:20,097 

Gjafir, alveg rétt, gjafir. 

00:17:23,304 ~> 
00:17:27,377 

Og svo tölum við um.... 

00:17:28,864 -> 

Jólagjöf... 

00:17:30,217 

Jólagjöf. 

00:17:30,624 ~> 

Og svo þegar einhver er að 

00:17:33,092 

gifta sig? 

00:17:33,344 -> 

Brúðargjöf. 

00:17:35,175 

Og svo framvegis. 

00:17:35,384 ~> 

Ef að þú mátt ráða hvaða 

00:17:37,295 

gjöf þú færð... Amu. 

00:17:38,624 ~> 
00:17:41,934 

Hvað langar þig mest í? 

00:17:42,304 ~> 

Ég veit það ekki. 

00:17:43,896 

-Veist það ekki. 

00:17:44,784 -> 
00:17:48,094 

Kannski ilmvatn. 

00:17:48,824 ~> 

Kannski ilmvatn. 

00:17:50,815 

Kristófer, meirapróf? 

00:17:51,784 ~> 
00:17:54,378 

Já, meirapróf. 

00:17:54,584 -> 

Já, þú vilt fá það bara svona. 

00:17:56,017 

innpakkað meirapróf. -Já. 

00:17:56,304 ~> 

Julie? 

00:17:59,182 

-Bílpróf. 

00:18:00,064 ~> 

Bílpróf. 

00:18:02,942 

Já. 

00:18:03,144 ~> 

Natasha? 

00:18:04,816 

-Veit ekki. 

00:18:06,664 -> 

Þú veist það ekki. 

00:18:09,383 

Nei. Þú átt allt. 

00:18:09,624 ~> 

Marko? 

00:18:11,455 

-Myndavél. 

00:18:11,784 -> 
00:18:14,298 

Myndavél. -Já... 



00:18:14,664 ~> 
00:18:15,892 

Þið bara skrifið niður. 

00:18:16,184 -> 
00:18:17,014 

Hverskonar gjafir þið viljið fá. 

00:18:17,304 ~> 

Jamm. Þegar þið eruð komin 

00:18:19,022 

á einhvern nýjan stað 

00:18:19,304 -> 
00:18:21,613 

þá segið þið hvað við gestinn. 

00:18:21,864 ~> 

Velkomin. 

00:18:23,536 

-Velkomin. 

00:18:25,144 ~> 
00:18:27,294 

Og ef ég segi gaman að sjá þig. 

00:18:27,664 -> 
00:18:30,497 

Sömuleiðis. 

00:18:30,744 -> 
00:18:32,655 

Hvað ertu gömul? 

00:18:32,904 ~> 
00:18:34,019 

Ég er 26 ára. 

00:18:35,064 ~> 

Hvað ertu búin að vera 

00:18:37,180 

lengi á íslandi? 

00:18:37,744 -> 
00:18:40,019 

Bara þrjá ár... 

00:18:41,064 ~> 

í þrjú ár. 

00:18:43,294 

-Já. 

00:18:43,544 ~> 

Marko, áttu ferðatösku? 

00:18:44,977 

-Já.... 

00:18:45,264 -> 

Já, ég á... 

00:18:48,301 

-Já, ég á ferðatösku. 

00:18:50,384 -> 

Já, flott. Flott hjá þér. 

00:18:52,944 

Það er bráðnauðsynlegt. 

00:18:53,224 ~> 

Því annars þarf maður 

00:18:56,500 

náttúrulega,. 

00:18:56,784 ~> 

alltaf að vera með dótið 

00:18:58,615 

sitt í bakpoka. 

00:18:58,824 ~> 
00:19:00,860 

Jamm. 

00:19:01,104 ~> 

Heyrðu, ég held að við þökkum 

00:19:02,139 

þökkum fyrir okkur 

00:19:02,384 ~> 

Með orðaforða við þennan 

00:19:04,818 

fyrsta kafla. 

00:19:05,064 -> 
00:19:07,339 
00:20:11,883 -> 

„Viltu læra íslensku?" 

00:20:20,962 

2. þáttur: Hjá tannlæk 

00:20:21,883 ~> 
00:20:24,761 

Já. 

00:20:25,003 ~> 
00:20:25,879 

Neiiii... 

00:20:26,443 -> 
00:20:27,637 

Umhmm... 

00:20:27,883 ~> 
00:20:28,872 

Já. 

00:20:32,643 ~> 

Uummm... 

00:20:33,632 

Nei... 

00:20:37,563 ~> 
00:20:39,281 

Jú,jú. 


Það getur verið það... 


00:20:40,563 --> 
00:20:41,678 
00:20:42,883 ~> 
00:20:44,316 
00:20:46,643 ~> 
00:20:48,793 
00:20:52,283 ~> 
00:20:56,356 
00:20:57,283 ~> 
00:20:58,955 
00:21:00,123 ~> 
00:21:02,478 
00:21:02,763 ~> 
00:21:04,719 
00:21:04,923 ~> 
00:21:06,481 
00:21:12,923 ~> 
00:21:14,242 
00:21:15,683 ~> 
00:21:17,480 
00:21:18,043 ~> 
00:21:19,795 
00:21:20,363 ~> 
00:21:21,876 
00:21:27,523 ~> 
00:21:33,712 
00:21:40,363 ~> 
00:21:42,797 
00:21:44,323 ~> 
00:21:45,802 
00:21:46,163 -> 
00:21:48,552 
00:21:48,843 ~> 
00:21:51,960 
00:21:52,683 ~> 
00:21:55,959 
00:21:56,323 ~> 
00:21:57,802 
00:21:59,323 ~> 
00:22:00,722 
00:22:01,483 -> 
00:22:03,553 
00:22:05,163 ~> 
00:22:08,155 
00:22:08,963 -> 
00:22:10,078 
00:22:10,483 ~> 
00:22:13,520 
00:22:14,803 ~> 
00:22:18,352 
00:22:20,283 ~> 
00:22:22,274 
00:22:22,763 ~> 
00:22:24,321 
00:22:24,563 ~> 
00:22:27,236 
00:22:27,963 ~> 


öh... 

Æ, æ. 

Oh... 

Oj,...ég var að missa fyllingu. 
Umm...Ohhhh... 

Já, ég, ég verð að hringja 
á tannlækni. 

Ohhh... 

Umm. Hmmm... 

Bless, bless. 

Ooohhg... 

Tannlækni. 

Mig vantar tannlækni. 

H, j, k, I.. 

Tannlæknastofur. 

553-8482. 

Hjá Kolbeini tannlækni, 
góðan dag. 

Góðan daginn. 

Heyrðu, ég var að borða 
karamellu. 

Og ég missti fyllingu, 
má ég koma? 

Já, það er laus tími 
klukkan þrjú. 

Ah...gott. 

Og nafnið? 

Sigrún Ólafsdóttir. 

Var fyllingin í framtönn 

eða jaxli? 

íjaxli. 

í efri eða neðri góm? 

-Neðri góm. 

Hægra eða vinstra megin? 
-Vinstra megin. 

Við sjáumst þá 
klukkan þrjú. 

Hvar er tannlæknastofan? 

Við erum í Mjódd, 

Álfabakka 6. 

Já, klukkan þrjú? 

-Klukkan þrjú. 

Takk fyrir. 



00:22:31,558 

00:22:32,083 --> 
00:22:33,072 
00:22:33,283 --> 
00:22:34,921 
00:22:41,003 ~> 
00:22:42,641 
00:22:42,883 ~> 
00:22:44,760 
00:22:46,083 ~> 
00:22:49,962 
00:22:51,563 -> 
00:22:56,159 
00:23:00,523 ~> 
00:23:04,118 
00:23:07,763 -> 
00:23:15,351 
00:23:18,203 ~> 
00:23:24,642 
00:23:26,043 ~> 
00:23:34,712 
00:23:37,083 ~> 
00:23:40,075 
00:23:40,363 ~> 
00:23:41,512 
00:24:00,923 ~> 
00:24:02,754 
00:24:16,763 ~> 
00:24:20,642 
00:24:41,403 ~> 
00:24:42,836 
00:24:43,083 ~> 
00:24:44,357 
00:24:48,403 ~> 
00:24:51,520 
00:24:52,563 ~> 
00:24:55,760 
00:24:56,803 ~> 
00:25:01,831 
00:25:03,003 -> 
00:25:09,078 
00:25:10,403 ~> 
00:25:16,273 
00:25:16,763 ~> 
00:25:21,075 
00:25:22,723 ~> 
00:25:24,395 
00:25:24,643 ~> 
00:25:27,635 
00:25:30,603 ~> 
00:25:35,040 
00:25:35,803 ~> 
00:25:37,441 
00:25:38,523 ~> 
00:25:41,799 
00:25:46,163 ~> 
00:25:48,631 


Bless. 

-Já. Bless. 

Komdu sæl. 

-Komdu sæl. 

Ég hringdi áðan. 

Já. Þú varst að missa, stóra 
fyllingu. -Já. 

Og...hvað heitirðu fullu nafni? 
-Sigrún Ólafsdóttir. 

Og heimili? 

-Grjóthlíð 1 7. 

Og kennitala? 

-071068-2209. 

Sími? 

-Síminn heima er 559-2821 
Og síminn á gemsanum er. 

-Já. 869-2727. -Já. 

Viltu ekki fara úr jakkanum? 

Það er fatahengi þarna. 

Já, takk. 

Gjörðu svo vel. 

-Takk. 

Og tannlæknirinn kemur 
eftir tvær mínútur. -Takk. 

Góðan dag. 

-Góðan dag. 

Ég heiti Kolbeinn. 

Og þú heitir, Sigrún 
Ólafsdóttir. -Já. 

Og átt heima í Grjóthlíð 1 7. 

-Já. 

Og kennitalan er: 071068-2209. 

Uh.. 071068 2209 
já, einmitt. 

Og gemsanúmerið þitt er 
869-2727. -Alveg rétt. 

Og símanúmerið heima er 
559-2821. -Já. 

Og þú varst að borða karamellu 

og misstir fyllingu? 

-Já, og sjáðu hún er stór. 

Þetta er fylling úr jaxli 
í neðri góm. 

Vinstra megin. -Já. 

Já. 

Við skulum sjá, gapa. 

Og hér sé ég skemmda framtönn. 


Ha, skemmd framtönn? 



00:25:49,123 --> 
00:25:50,522 
00:25:50,763 ~> 
00:25:53,277 
00:25:54,763 ~> 
00:25:56,515 
00:25:57,563 ~> 
00:26:01,272 
00:26:04,843 ~> 
00:26:05,912 
00:26:18,803 ~> 
00:26:19,997 
00:26:24,603 ~> 
00:26:28,391 
00:26:28,683 ~> 
00:26:29,638 
00:26:30,123 ~> 
00:26:32,432 
00:26:32,683 ~> 
00:26:34,958 
00:26:35,683 ~> 
00:26:38,516 
00:26:40,043 ~> 
00:26:42,876 
00:26:43,403 ~> 
00:26:44,313 
00:26:44,563 ~> 
00:26:46,872 
00:26:47,243 ~> 
00:26:50,076 
00:27:10,163 ~> 
00:27:12,677 
00:27:12,923 ~> 
00:27:16,438 
00:27:16,683 ~> 
00:27:18,594 
00:27:23,483 ~> 
00:27:26,361 
00:27:27,643 ~> 
00:27:30,237 
00:27:30,523 ~> 
00:27:32,639 
00:27:33,603 ~> 
00:27:36,356 
00:27:37,723 -> 
00:27:40,032 
00:27:40,403 ~> 
00:27:42,598 
00:27:50,683 ~> 
00:27:53,880 
00:27:54,323 ~> 
00:27:55,915 
00:27:56,883 ~> 
00:27:58,601 
00:27:59,843 ~> 
00:28:01,276 
00:28:02,243 ~> 


Já, það er, það er hérna bakvið. 

Jæja, ég þarf að taka 
mynd af þessu. 

Og... Opna munninn. 

Aðeins betur. 

Loka. 

Jæja. 

Sjáðu, það er skemmd undir 
fyllingunni sem datt úr. 

Hérna. 

Við gerum við þetta núna. 

En við gerum við 
skemmdina í framtönninni 
seinna. -Hvenær? 

Sigga! 

Hvenær eigum við tíma? 

Á mánudaginn klukkan 9. 
-Geturðu komið þá? 

Já,já. 

Allt í lagi, bókaðu hana á 
mánudaginn klukkan 9. -Já. 

En nú þurfum við að deyfa. 
Opna munninn. 

Hvað er þetta? 

Voðalega er þetta skrítið. 

Þetta er tæki til að herða 
plastfyllingar. -Já, já. 

Þetta er bor. 

Þetta er skál, þetta er glas. 

Þetta er sprauta og þetta er nál. 

Ég veit það nú. 

Segðu mér, notarðu, ekki 
alltaf tannþráð, Sigrún? 

Ég tannbursta mig tvisvar á dag. 

En ég gleymi stundum 
að nota tannþráð. 

Jæja. Þá ætla ég að athuga 
hvort þú ert orðinn dofin. 

Er þetta vont? 

-Nei. 

Finnurðu þetta? 

-Nei. 

Nú þá ertu orðin dofin. 

Fyrst ætla ég að bora og 
svo ætla ég að setja fyllingu í. 
Jæja þá er þetta búið. 



00:28:06,873 

00:28:17,723 --> 

Viltu skola? 

00:28:19,361 

-Já, takk. 

00:28:25,323 --> 

Og spýta, gjörðu svo vel. 

00:28:27,359 
00:28:30,923 ~> 

Bara muna, alls ekki tyggja 

00:28:32,481 

neitt fyrr en eftir, tvo tíma. 

00:28:38,803 -> 

Klukkan hálf sex? 

00:28:42,398 

-Já. 

00:28:43,643 ~> 

En, ég má drekka? 

00:28:45,474 
00:28:45,923 -> 

Já, já, Sigrún þú mátt drekka. 

00:28:47,197 

bara alls ekki tyggja neitt. 

00:28:47,483 ~> 

Takk fyrir. 

00:28:51,601 
00:28:52,443 ~> 

Bless. 

00:28:53,512 

-Bless. 

00:28:53,723 ~> 

Já, það er skoðun, deyfing. 

00:28:55,202 

myndataka og viðgerð. 

00:29:10,643 ~> 

Níu þúsund sexhundruð og níutíu. 

00:29:14,795 
00:29:15,163 ~> 

Gjörðu svo vel. -Takk! 

00:29:17,119 
00:29:17,603 ~> 

Gjörðu svo vel. 

00:29:19,400 

-Takk. 

00:29:33,643 ~> 

Og... Viltu kannski kort. 

00:29:35,361 
00:29:35,803 ~> 

Uh... 

00:29:37,873 

Já...takk. 

00:29:38,363 ~> 

Gjörðu svo vel og við 

00:29:39,716 

sjáumst þá á mánudaginn. 

00:29:45,283 ~> 

Klukkan níu. 

00:29:49,071 

-Klukkan níu. 

00:29:49,443 ~> 

Takk. Bless. 

00:29:51,035 

-Bless. 

00:29:51,243 ~> 

Komiði sæl. 

00:29:52,801 
00:30:01,283 ~> 

Komdu sæl. 

00:30:02,318 
00:30:02,563 ~> 

í þessum tíma... Ætlum 

00:30:03,473 

við að byrja á því 

00:30:03,723 ~> 

að tala um stafrófið. 

00:30:05,714 
00:30:05,923 ~> 

íslenska stafrófið 

00:30:07,595 
00:30:08,243 ~> 

er ekki alveg eins 

00:30:09,119 

og önnur stafróf. 

00:30:09,323 ~> 

Eins og þið kannski vitið? 

00:30:11,200 
00:30:11,483 ~> 

Vitið þið um eitthvað sem er 

00:30:12,802 

öðruvísi. 

00:30:13,523 ~> 

í þessu hérna stafrófi? 

00:30:15,479 

Það er til dæmis. 

00:30:15,683 ~> 

Það er ekkert C (sé) í 

00:30:17,560 

íslensku stafrófi. 

00:30:17,883 ~> 

En það er C í enska stafrófinu. 

00:30:20,955 




00:30:21,163 --> 
00:30:23,597 
00:30:24,203 ~> 
00:30:26,239 
00:30:28,803 ~> 
00:30:30,953 
00:30:33,803 ~> 
00:30:36,112 
00:30:37,843 ~> 
00:30:39,435 
00:30:39,683 ~> 
00:30:42,117 
00:30:42,323 ~> 
00:30:43,995 
00:30:44,283 ~> 
00:30:47,719 
00:30:48,363 ~> 
00:30:50,115 
00:30:51,163 ~> 
00:30:52,676 
00:30:52,923 ~> 
00:30:54,675 
00:30:54,883 ~> 
00:30:56,680 
00:30:57,443 ~> 
00:30:59,399 
00:31:00,283 ~> 
00:31:02,717 
00:31:03,243 ~> 
00:31:05,473 
00:31:06,443 ~> 
00:31:09,321 
00:31:10,083 ~> 
00:31:12,756 
00:31:13,043 ~> 
00:31:14,761 
00:31:15,203 ~> 
00:31:17,080 
00:31:17,323 ~> 
00:31:18,358 
00:31:18,603 ~> 
00:31:20,434 
00:31:20,923 ~> 
00:31:23,039 
00:31:23,323 ~> 
00:31:24,551 
00:31:24,843 ~> 
00:31:27,198 
00:31:29,283 ~> 
00:31:30,796 
00:31:31,683 ~> 
00:31:33,958 
00:31:34,323 ~> 
00:31:35,836 
00:31:36,643 ~> 
00:31:37,917 
00:31:38,523 ~> 


Muniö þið eftir fleiri stöfum? 

Z (zeta). -Z fínt. 

Það er engin Z í 
íslenska stafrófinu. 

Tvöfalt (W) vaff. 

Ekkert (W) tvöfalt vaff, í 
íslenska stafrófinu. 

Og er eitthvað fleira? 

-Kú. Q. 

Ekkert Q í íslensku stafrófi. 
Alveg rétt hjá ykkur. 

En það er eitthvað annað 
sem er öðruvísi? 

Við erum með stafi eins og...? 

Á. 

-Við erum með Á. 

Við erum með... 

-eð... Ð. 

Við erum með -je. 

É. 

Við erum með? -í. 

í. 

Við erum með? -Ó 

Það er líka... 

-ú. ú. 

Og það er„ 

-ý- 

Ypsilon Ý. 

Eitthvað fleira? 

Þ. 

-Þorn. 

Æ.„- 

Æ... 

ö... 

-Og ö. 

Það er að vísu til aðeins 
öðruvísi ö. 
í sumum málum. 

En þetta er eina íslenska. 

Held ég. 

Nú ætla ég að biðja ykkur 

um að taka hérna stafi fyrir mig. 

Og segja mér hvað þeir heita. 

Ef þú byrjar, Amu. 

Vilt þú draga einn staf. 

-Já. 

Hvaða stafur er þetta. 



00:31:40,434 

-Té, T. 

00:31:41,803 --> 

Þetta er té, t, og hann segir? 

00:31:43,998 

-Ti. Ti. 

00:31:44,603 --> 
00:31:46,719 

Natasha. 

00:31:51,723 ~> 

Hvaða stafur er þetta? 

00:31:52,758 

-Á. 

00:31:54,403 -> 

A. -A. 

00:31:56,075 

Bara A, fínt. 

00:31:56,363 ~> 

ö. 

00:31:58,593 

huh. 

00:32:03,643 -> 

Og hann segir? 

00:32:05,122 

-ö. Hann segir bara -ö-. 

00:32:05,403 ~> 
00:32:08,315 

Mjög fínt. 

00:32:08,603 ~> 

Og Marko. 

00:32:09,752 

Emm. M. 

00:32:10,083 ~> 

Mum. 

00:32:13,598 

-Mjög gott. 

00:32:13,923 ~> 

Mmmm. 

00:32:15,959 

-Muím, eitthvað að borða! 

00:32:16,643 ~> 
00:32:19,601 

Heyrðu! 

00:32:20,123 ~> 

Jæja, viljið þið kannski 

00:32:20,794 

draga fleiri. 

00:32:21,003 ~> 

O. 

00:32:22,482 

-O. 

00:32:25,483 ~> 

Þetta er o. 

00:32:27,075 

Og hann segir bara -o-. 

00:32:27,723 ~> 

Sérhljóðar segja bara 

00:32:29,395 

það sem þeir eru. 

00:32:30,243 ~> 

O.-Já. 

00:32:32,199 

Og A og E og 1. 

00:32:32,443 ~> 

Hvaða stafur er þetta? 

00:32:36,880 

-Enn. N. 

00:32:42,523 ~> 

Og hann segir. 

00:32:44,514 

-Nnn-... -N-... Fínt. 

00:32:44,843 ~> 

E. 

00:32:47,994 

-E. 

00:32:54,123 ~> 

Og hann segir? 

00:32:55,397 

-E. 

00:32:55,683 ~> 

Bara -e-. 

00:32:58,277 

Hann er sérhljóði líka. 

00:32:58,563 ~> 

Eff. F. 

00:33:00,918 

-Eff. F. 

00:33:06,243 ~> 

Og hann segir. 

00:33:07,596 

-Ffff-... Mjög gott. 

00:33:07,803 -> 
00:33:11,159 

Fleiri? 

00:33:14,163 ~> 

Einu sinni enn. 

00:33:15,516 

-Já.... 

00:33:15,803 ~> 
00:33:17,282 

Þið verðið að fá erfiða stafi. 

00:33:17,523 -> 

Ell. L. 

00:33:19,161 

-Ell. L. 

00:33:21,963 ~> 

Lllh... 

00:33:23,555 

-L lllll-... Mjög gott. 




00:33:23,843 ~> 

Og Natashia. 

00:33:25,834 
00:33:27,803 ~> 

Hvaða stafur er þetta? 

00:33:29,236 

-Enn. N. 

00:33:32,963 ~> 

Og hann segir? 

00:33:34,954 

-Nnn-. -Nnn-... Fínt. 

00:33:35,723 ~> 

Gje. G. 

00:33:38,601 

-G. Og segir. 

00:33:42,283 ~> 

-G-. -G-. 

00:33:44,956 
00:33:45,563 ~> 

Mjög gott. 

00:33:46,916 

Og Marko síðasti hjá þér. 

00:33:47,203 ~> 

Joð, j. 

00:33:50,434 

Og segir. 

00:33:54,363 ~> 

-Ij-. -íj-. 

00:33:55,842 

-Mjög gott. 

00:33:56,123 ~> 

Fínt hjá ykkur. 

00:33:58,921 
00:33:59,843 ~> 

Heyrðu, ég held að 

00:34:01,242 

þið kunnið allt stafrófið. 

00:34:01,483 ~> 

Svo ég held að 

00:34:03,553 
00:34:03,883 ~> 

það sé best fyrir okkur að 

00:34:04,554 

syngja það núna. 

00:34:04,763 ~> 

Við skulum byrja á því að 

00:34:06,481 

syngja það öll saman. 

00:34:07,163 ~> 

Eruð þið tilbúin? 

00:34:09,119 

-Já... 

00:34:10,523 ~> 

A, á, b, d, ð, e, é. 

00:34:12,320 
00:34:12,563 ~> 

f, g, h, i, í, j, k, 

00:34:15,839 
00:34:16,363 ~> 

1, m,n, o, ó og p. 

00:34:19,753 
00:34:20,323 ~> 

r, s, t, u, ú, v, þá. 

00:34:23,520 
00:34:24,043 ~> 

X og ypsilon y og ý. 

00:34:27,319 
00:34:27,923 ~> 

Að þ, æ, ö, ég svo mér sný. 

00:34:30,995 
00:34:31,563 ~> 

íslenskt stafróf kætir geð. 

00:34:34,760 
00:34:35,203 ~> 

Þótt (c) sé, kú (q), seta (z) og 

00:34:38,673 

tvöfalt v (w) séu ekki með. 

00:34:39,123 ~> 

A, á, b, d, ð, e, é. 

00:34:42,593 
00:34:43,723 ~> 

f, g, h, i, í, j, k, 

00:34:46,635 
00:34:47,123 ~> 

Amú. 

00:34:50,081 

-1, m,n, o, ó og p. 

00:34:50,363 ~> 

Julie 

00:34:53,321 

-r, s, t, u, ú, v, þá. 

00:34:53,843 ~> 

X og ypsilon y og ý, 

00:34:56,880 
00:34:57,843 ~> 

Að þ, æ, ö, ég svo mér svo sný, 

00:35:00,641 
00:35:00,883 ~> 

íslenskt stafróf kætir geð. 




00:35:03,761 

00:35:04,243 ~> 
00:35:07,041 
00:35:07,363 ~> 
00:35:10,833 
00:35:11,083 ~> 
00:35:11,993 
00:35:12,163 ~> 
00:35:13,516 
00:35:13,763 ~> 
00:35:15,799 
00:35:17,683 ~> 
00:35:19,833 
00:35:20,283 ~> 
00:35:22,353 
00:35:22,603 ~> 
00:35:24,912 
00:35:25,243 ~> 
00:35:27,234 
00:35:27,883 ~> 
00:35:31,034 
00:35:31,723 ~> 
00:35:33,315 
00:35:34,003 ~> 
00:35:36,073 
00:35:36,283 ~> 
00:35:38,194 
00:35:38,443 ~> 
00:35:39,512 
00:35:40,123 ~> 
00:35:42,239 
00:35:42,483 ~> 
00:35:45,361 
00:35:45,683 ~> 
00:35:46,911 
00:35:47,243 ~> 
00:35:49,234 
00:35:49,723 ~> 
00:35:53,238 
00:35:53,843 ~> 
00:35:57,722 
00:35:58,163 ~> 
00:35:59,915 
00:36:00,123 ~> 
00:36:04,116 
00:36:04,523 ~> 
00:36:05,922 
00:36:06,243 ~> 
00:36:08,757 
00:36:09,843 ~> 
00:36:12,038 
00:36:12,763 ~> 
00:36:15,323 
00:36:16,203 ~> 
00:36:17,556 
00:36:17,843 ~> 
00:36:20,801 


Þótt (c) sé, kú (q), seta (z) og 
tvöfalt v (w) séu ekki með. 

Frábært. 

Þið eruð alveg rosalega góð. 

Ég held þið kunnið alla 
íslensku stafina núna. 

Næst, ætlum við að tala um tennur. 

Eruð þið öll með tennur. 

-Já.... 

Eruð þið með alvöru tennur. 

-Já... 

Þið eruð ekki með gervitennur. 
-Nei.... 

Ég er með gervitennur. 

Hérna, ekki hér. 

Þetta eru gervitennur. 

Getið þið sagt mér eitthvað 
frá þessum tönnum? 

Vitið þið hvað þessar 
hérna tennur heita? 

Framtennur. 

Framtennur. -Rosalega 
fínt, hjá ykkur. 

En þessar hérna fyrir aftan. 

Hvað heita þær? 

Veit það ekki... 

Jaxlar. 

-Jaxlar... 

Einn jaxl, margir jaxlar. 

Mjög fínt. 

En hvað heita þessir hérna? 

Hvað heitir þetta hérna? 

Fyrir ofan? 

Efri_ 

-Efri gómur. 

Þetta eru tveir gómar. 

Það er efri gómur og.. 

-Neðri gómur.... 

Efri gómur, neðri gómur. 

Fínt. 

Þessar hérna tennur. 

Eru þær skemmdar? 

Eru þær skemmdar? 

Nei þær eru ekki skemmdar. 

Þær eru heilar. 

Þetta eru heilar tennur. 

Þær eru hreinar 




Þær eru ekki skemmdar. 


00:36:21,203 --> 
00:36:23,558 
00:36:24,483 ~> 
00:36:26,121 
00:36:26,403 ~> 
00:36:28,280 
00:36:28,603 ~> 
00:36:29,797 
00:36:30,043 ~> 
00:36:31,715 
00:36:32,003 ~> 
00:36:33,197 
00:36:33,443 ~> 
00:36:35,752 
00:36:36,043 ~> 
00:36:38,637 
00:36:40,123 ~> 
00:36:43,593 
00:36:44,763 ~> 
00:36:47,596 
00:36:48,083 ~> 
00:36:49,721 
00:36:49,923 ~> 
00:36:51,754 
00:36:52,083 ~> 
00:36:53,118 
00:36:53,323 ~> 
00:36:55,598 
00:36:55,923 ~> 
00:36:58,232 
00:36:59,523 ~> 
00:37:01,479 
00:37:01,843 ~> 
00:37:05,233 
00:37:05,723 ~> 
00:37:07,600 
00:37:07,843 ~> 
00:37:09,799 
00:37:10,043 ~> 
00:37:11,635 
00:37:13,803 ~> 
00:37:16,363 
00:37:17,563 ~> 
00:37:20,077 
00:37:20,283 ~> 
00:37:22,513 
00:37:23,203 ~> 
00:37:25,398 
00:37:26,683 ~> 
00:37:27,877 
00:37:28,243 ~> 
00:37:30,598 
00:37:31,003 ~> 
00:37:32,516 
00:37:33,963 ~> 
00:37:35,442 
00:37:37,283 ~> 


En ég er líka með skemmdar 
tennur hérna. 

Já, já... 

Þær eru hérna. 

-Já.... 

Þessar eru skemmdar. 

-Já... 

Þessar hérna eru með 
fyllingu í líka. 

Það er fylling í skemmdu 
tönnunum. -Já.... 

Þessar eru hreinar og heilar. 
Þessar eru skemmdar. -Já... 

En .. til þess að tennurnar, 
verði hreinar 
þá þarf að nota? 

Tannbursti. 

-Tannbursta. 

Þetta er tannbursti. 

Og svo vitið þið alveg hvað 
við notum á tannburstann. 
Tannkrem... 

-Tannkrem, allir vita það. 

En vitið þið nokkuð 
hvað þetta hérna heitir? 
Tannþráður.-Tannþráður, 
mjög gott, Amu. 

Tannþráður. Við notum það til 
að hreinsa tennurnar. 

Með tannburstanum og 
tannkreminu. 

Mjög gott hjá ykkur. 

Má ég sjá tennurnar á ykkur? 
Mjög fínar. 

Eru þær hreinar? 

-Já... 

Þær eru hreinar. 

Engin fylling. 

Margar fyllingar. 

-Margar fyllingar. 

Jæja. 

Að lokum ætlum við að tala 
aðeins um klukkuna. 

Vitið þið hvað klukkan er? 

Þegar hún er... 

Hvað er klukkan núna? 


Hún er eitt. 



00:37:38,432 


-Klukkan er eitt. 


00:37:38,683 --> 
00:37:40,674 
00:37:41,203 --> 
00:37:42,431 
00:37:42,683 -> 
00:37:44,992 
00:37:45,803 -> 
00:37:47,475 
00:37:47,723 ~> 
00:37:49,679 
00:37:49,883 -> 
00:37:51,919 
00:37:52,123 ~> 
00:37:52,999 
00:37:53,203 ~> 
00:37:55,273 
00:37:55,483 ~> 
00:37:57,235 
00:37:57,523 -> 
00:38:00,356 
00:38:00,603 -> 
00:38:02,082 
00:38:02,283 ~> 
00:38:03,557 
00:39:07,567 ~> 
00:39:14,040 
00:39:15,967 ~> 
00:39:19,926 
00:39:20,207 ~> 
00:39:22,084 
00:39:22,607 -> 
00:39:23,756 
00:39:24,007 ~> 
00:39:26,567 
00:39:27,087 ~> 
00:39:28,805 
00:39:29,207 ~> 
00:39:30,765 
00:39:30,967 ~> 
00:39:32,286 
00:39:37,847 -> 
00:39:39,166 
00:39:39,367 ~> 
00:39:40,686 
00:39:40,967 -> 
00:39:42,286 
00:39:42,527 -> 
00:39:44,438 
00:39:45,127 ~> 
00:39:46,526 
00:39:46,807 ~> 
00:39:49,321 
00:39:50,047 ~> 
00:39:52,197 
00:39:52,647 ~> 


Hvað er klukkan núna? 

Fimm mínútur yfir eitt... 

Fimm mínútur yfir eitt. 
Hvað er klukkan núna? 
Korter yfir eitt... 

-Fínt. 

Hvað er klukkan núna? 
Hálf tvö... 

Hálf tvö. 

Og hvað er klukkan núna? 
-Kortér í tvö... 

Kortér í tvö. 

Og nú er hún orðin? 

Tvö... 

-Tvö. Mjög fínt hjá ykkur. 
Heyrðu, þá þakka ég 
ykkur fyrir í dag. 

Og við sjáumst síðar. 

„Viltu læra íslensku?" 


3. þáttur: í banka og strætó 

Þú þarft að kaupa þér 
strætómiða, Ólafur. 

Strætómiða? 

Sjáðu svona eins og 
ég er með. -Já. 

Þetta er fyrir börn. 

Hvar á ég að kaupa strætómiða? 

Þarna inni. 

-Já. 

Góðan daginn. 

-Góðan dag. 

Ég ætla að fá strætómiða. 

Fyrir börn eða fullorðna? 

Fyrir. Fyrir mig. 

Þú getur keypt strætómiða. 

En síðan erum við líka, með 
svona mánaðarkort. 

Þú getur notað það í einn 
mánuð. -Já. 

Ef þú kaupir kortið í dag. 

Þá gildir það... í heilan mánuð. 


00:39:54,126 

00:39:55,287 ~> 

Já, jájá. 

00:39:59,838 

Ég ætla að fá svona. 

00:40:00,567 ~> 

Hvað... hvað kostar það? 

00:40:03,718 
00:40:04,047 ~> 

Það kostar þrjúþúsund 

00:40:05,082 

og áttahundruð 

00:40:05,367 ~> 

Græna kortið er ódýrara en miðar. 

00:40:07,244 
00:40:07,767 ~> 

Já, já, gott, ég ætla að fá það. 

00:40:09,485 
00:40:09,767 ~> 

Takk fyrir. 

00:40:12,201 
00:40:14,447 ~> 

Jæja þá getum við tekið strætó. 

00:40:15,402 
00:40:28,967 ~> 

Uhu. 

00:40:30,719 

En, hvaða strætó? 

00:40:31,207 ~> 

Við getum tekið marga. 

00:40:32,845 
00:40:33,607 ~> 

Við getum tekið þennan, 

00:40:35,120 

númerfjögur. 

00:40:35,487 ~> 

Og líka þennan, númer sjö. 

00:40:37,398 

-Já. Og ellefu. -Já. 

00:40:38,127 ~> 

Sjáðu, þeir fara allir 

00:40:42,086 

niður í bæ. -Já. 

00:40:42,527 ~> 

Þessi er að fara, tökum 

00:40:44,722 

hann! 

00:40:46,487 ~> 

Er það ekki þessi þarna? 

00:40:48,000 

-Jú... 

00:40:52,487 ~> 

Skiptimiða. 

00:40:53,966 
00:41:03,927 ~> 

Gjörðu svo vel. 

00:41:05,440 

-Takk. 

00:41:05,687 ~> 

Gjörðu svo vel. 

00:41:07,086 

-Takk. 

00:41:09,447 ~> 

Heyrðu, Björk... 

00:41:10,675 
00:41:26,167 ~> 

Ég þarf að fara í banka. 

00:41:27,236 

-Já... Þarna er banki. 

00:41:27,487 ~> 

Þarna? -Já. 

00:41:30,047 

O.K. 

00:41:30,407 ~> 

Komdu þá. 

00:41:31,886 
00:41:32,247 ~> 

íslandsbanki. 

00:41:33,282 
00:41:38,887 ~> 

Sjáðu þetta er númerið þitt. 

00:41:40,764 
00:41:56,727 ~> 

Það er númer áttatíu og fimm. 

00:41:58,683 

-Já, ha... 

00:41:59,367 ~> 

Þarna er númer áttatíu 

00:42:02,484 

og fjögur. -Já. 

00:42:02,807 ~> 

Þegar áttatíu og fimm kemur. 

00:42:05,196 
00:42:05,447 ~> 

Þá ferð þú til gjaldkerans. 

00:42:06,846 

-Gjaldkerans? 

00:42:07,087 ~> 

Já... 

00:42:10,397 

þar sem þú færð pening. 



00:42:10,767 --> 
00:42:13,042 
00:42:13,287 --> 
00:42:14,402 
00:42:14,687 ~> 
00:42:15,597 
00:42:15,807 ~> 
00:42:17,035 
00:42:17,287 ~> 
00:42:18,481 
00:42:19,847 ~> 
00:42:21,519 
00:42:22,327 ~> 
00:42:26,525 
00:42:27,527 ~> 
00:42:28,846 
00:42:37,567 ~> 
00:42:39,523 
00:42:40,047 ~> 
00:42:42,163 
00:42:42,687 ~> 
00:42:44,598 
00:42:45,247 ~> 
00:42:46,839 
00:42:55,887 ~> 
00:42:57,206 
00:42:58,087 ~> 
00:43:00,317 
00:43:01,527 ~> 
00:43:04,325 
00:43:04,607 ~> 
00:43:06,245 
00:43:07,047 ~> 
00:43:08,958 
00:43:16,647 ~> 
00:43:19,320 
00:43:20,847 ~> 
00:43:22,997 
00:43:24,047 ~> 
00:43:25,958 
00:43:27,207 ~> 
00:43:30,005 
00:43:32,327 ~> 
00:43:36,559 
00:43:38,447 -> 
00:43:40,483 
00:43:40,767 ~> 
00:43:43,327 
00:43:45,127 ~> 
00:43:46,719 
00:43:47,407 ~> 
00:43:50,524 
00:43:51,727 ~> 
00:43:53,683 
00:43:53,927 ~> 
00:43:55,519 
00:43:56,167 ~> 


Já, já... 

Nei... 

Það er komið, áttatíu og fimm. -Já. 

Þú ert næstur. 

Já... 

Góðan daginn. 

-Góðan dag. 

Getur þú skipt þessu hérna í. 
í íslenska peninga? 

Já,já. 

Gjörðu svo vel. 

-Takk fyrir. 

Svo ætla ég líka að taka 
út af kortinu. 

Já. 

Hvað viltu mikið? 

Tíu þúsund krónur. 

Tíu þúsund. 

Viltu fá það í fimm þúsund 
króna seðlum? 

Ég. Ég kann ekki á 
íslenska peninga. 

Vilt þú sýna mér þá? 

Já, já, alveg sjálfsagt. 

Þetta eru fimm þúsund krónur. 

Þetta eru tvö þúsund. 

Þetta eru þúsund krónur. 

Og þetta, eru fimm hundruð krónur. 

Fimm, sjö, átta þúsund. 

Níu og... 

Tíu þúsund krónur. 

Gjörðu svo vel. 

Hér... 

Hér eru fimm þúsund krónur. 

Tvö þúsund. 

Þúsund. 

Og þessi rauði hérna. 

Eru, eru þetta fimm 
hundruð krónur? 

Já, þetta eru fimm hundruð krónur. 
Sjáðu... 


Þessi þarna fimm hundruð. 



-Já. Hann er... 


00:43:57,202 

00 : 43 : 58,327 ~> 
00 : 44 : 00,204 
00 : 44 : 00,487 ~> 
00 : 44 : 04,321 
00 : 44 : 04,847 ~> 
00 : 44 : 06,678 
00 : 44 : 07,487 ~> 
00 : 44 : 09,682 
00 : 44 : 10,967 ~> 
00 : 44 : 12,116 
00 : 44 : 20,047 ~> 
00 : 44 : 23,039 
00 : 44 : 24,527 ~> 
00 : 44 : 28,281 
00 : 44 : 28,967 ~> 
00 : 44 : 32,243 
00 : 44 : 32,807 ~> 
00 : 44 : 33,762 
00 : 44 : 34,727 ~> 
00 : 44 : 36,877 
00 : 44 : 37,087 ~> 
00 : 44 : 37,997 
00 : 44 : 39,287 ~> 
00 : 44 : 41,482 
00 : 44 : 41,807 ~> 
00 : 44 : 43,206 
00 : 44 : 50,007 ~> 
00 : 44 : 53,363 
00 : 44 : 54,247 ~> 
00 : 44 : 55,885 
00 : 44 : 56,927 ~> 
00 : 44 : 58,565 
00 : 45 : 06,167 ~> 
00 : 45 : 13,357 
00 : 45 : 17,247 ~> 
00 : 45 : 19,044 
00 : 45 : 23,047 ~> 
00 : 45 : 25,686 
00 : 45 : 27,687 ~> 
00 : 45 : 29,678 
00 : 45 : 31,927 ~> 
00 : 45 : 34,202 
00 : 45 : 37,287 ~> 
00 : 45 : 39,084 
00 : 45 : 39,967 ~> 
00 : 45 : 42,162 
00 : 45 : 43,967 ~> 
00 : 45 : 47,403 
00 : 45 : 48,687 ~> 
00 : 45 : 49,961 
00 : 45 : 51,767 ~> 
00 : 45 : 53,519 
00 : 45 : 55,807 ~> 
00 : 45 : 57,399 
00 : 45 : 58,007 ~> 
00 : 45 : 59,360 


Fimm svona peningar. 

-Þessi er fimm svona? 

Já. -Fimm hundrað krónu peningar. 

Já, hérna er kortið 
gjörðu svo vel. -Takk. 

Og svo ætla ég að 
biðja þig um að... 

Svo geturðu tekið út 
úr hraðbanka. Nú? 

Það er hraðbanki þarna. 

-Já, jájá. 

Já, ég ætla líka að æfa mig 
að nota hraðbanka hérna. 

Já. 

Takk fyrir hjálpina. 

-Já, það var ekkert, bless. 

Bless. 

Vá, áttu svona mikla peninga? 

Já, nú er ég ríkur. 

Já, Björk. Nú ætla ég að æfa 
mig að nota hraðbankinn. 
Hraðbankann. 

Ég kann á hann. 

Á ég að sýna þér? -Já. 

Snúið, segulrönd kortsins, 
niður og til hægri. -Já. 

Svona. 

-Svona, já. 
íslenska. 

Já. 

Sláðu inn leyninúmer. 

Tvö þúsund. 

Augnablik. 

Augnablik tel peninga. 

Svo koma þeir hérna út. 

-Viltu fá útprentun? 

Nei. 

Taktu kortið. 

Taktu peningana. 

Uhum. O.K. 


Hér eru eitt þúsund. 



00 : 46 : 00,847 --> 
00 : 46 : 02,724 
00 : 46 : 03,927 --> 
00 : 46 : 06,361 
00 : 46 : 10,127 --> 
00 : 46 : 14,200 
00 : 46 : 15,327 ~> 
00 : 46 : 17,966 
00 : 46 : 18,287 ~> 
00 : 46 : 19,436 
00 : 46 : 20,167 ~> 
00 : 46 : 23,284 
00 : 46 : 25,167 ~> 
00 : 46 : 27,044 
00 : 46 : 27,447 ~> 
00 : 46 : 28,926 
00 : 46 : 30,047 ~> 
00 : 46 : 35,326 
00 : 46 : 37,287 ~> 
00 : 46 : 40,404 
00 : 46 : 41,407 ~> 
00 : 46 : 49,599 
00 : 46 : 50,687 ~> 
00 : 46 : 53,440 
00 : 46 : 53,967 ~> 
00 : 46 : 56,720 
00 : 46 : 57,287 ~> 
00 : 46 : 59,482 
00 : 47 : 00,287 ~> 
00 : 47 : 01,845 
00 : 47 : 06,407 ~> 
00 : 47 : 08,284 
00 : 47 : 09,007 ~> 
00 : 47 : 10,122 
00 : 47 : 10,367 ~> 
00 : 47 : 13,165 
00 : 47 : 13,727 ~> 
00 : 47 : 15,479 
00 : 47 : 16,007 ~> 
00 : 47 : 18,919 
00 : 47 : 20,167 ~> 
00 : 47 : 24,319 
00 : 47 : 27,047 ~> 
00 : 47 : 30,881 
00 : 47 : 32,167 ~> 
00 : 47 : 36,922 
00 : 47 : 38,967 ~> 
00 : 47 : 40,480 
00 : 47 : 40,727 ~> 
00 : 47 : 43,560 
00 : 47 : 43,767 ~> 
00 : 47 : 45,644 
00 : 47 : 46,287 ~> 
00 : 47 : 47,640 
00 : 47 : 47,807 ~> 
00 : 47 : 50,560 
00 : 47 : 51,167 ~> 


Og fimmhundruð og 
fimmhundruð krónur. 
í dag ætlum við að læra orð 
um strætó. Strætisvagnana. 
Hvað. Hvernig við segjum 
númerin á strætónum. 

Hvað leiðirnar heita. 

Hvað, hvaða orð við notum 
varðandi strætó. 

Hvert þeir fara svona 
nokkurn veginn. 

Svo ætlum við að taka strætó. 

Því að strætó, á íslensku. 
Númerin alveg upp í fimm. 

Þá þurfum við að segja. 

Leið númer eitt. 

Þetta er í.. hvorugkyni, það. 
Eitt. Leið númer tvö. 

Leið númer þrjú. 

Leið númerfjögur. 

Og leið númerfimm. 

Svo sex, sjö, átta, níu, tíu. 

Og restin, er alltaf eins. 

Þannig er það með öll númer. 

Þú þarft að kaupa þér 
strætómiða, Ólafur. 
Strætómiða? 

Já, sjáðu, svona eins og 
ég er með. -Já. 

Þegar við tökum strætó 

þá þurfum við náttúrulega að 
borga eins og alls staðar. 

Og við þurfum að kaupa 
okkur strætómiða. 

Þá segir maður: 

Ég ætla að fá strætómiða. 
Hvað kosta þeir? 

Hann strætómiðinn. 

Góðan daginn. 

-Góðan dag. 

Ég ætla að fá strætómiða. 
-Fyrir börn eða fullorðna? 
Fyrir. Fyrir mig. 

Þú getur keypt strætómiða 

En síðan erum við líka 
með svona mánaðarkort. 

Þú getur notað það í 
einn mánuð. -Já. 

Ef þú kaupir kortið í dag. 



00 : 47 : 53,635 

00 : 47 : 53,887 ~> 
00 : 48 : 00,326 
00 : 48 : 01,407 ~> 
00 : 48 : 02,601 
00 : 48 : 03,007 ~> 
00 : 48 : 06,079 
00 : 48 : 06,407 ~> 
00 : 48 : 08,284 
00 : 48 : 08,607 ~> 
00 : 48 : 09,801 
00 : 48 : 10,487 ~> 
00 : 48 : 13,160 
00 : 48 : 13,607 ~> 
00 : 48 : 15,438 
00 : 48 : 16,007 ~> 
00 : 48 : 18,919 
00 : 48 : 19,407 ~> 
00 : 48 : 22,001 
00 : 48 : 23,047 ~> 
00 : 48 : 25,038 
00 : 48 : 26,567 ~> 
00 : 48 : 29,127 
00 : 48 : 29,367 ~> 
00 : 48 : 31,517 
00 : 48 : 32,007 ~> 
00 : 48 : 33,156 
00 : 48 : 33,367 ~> 
00 : 48 : 36,325 
00 : 48 : 36,847 ~> 
00 : 48 : 39,077 
00 : 48 : 39,407 ~> 
00 : 48 : 42,717 
00 : 48 : 43,247 ~> 
00 : 48 : 46,284 
00 : 48 : 46,607 ~> 
00 : 48 : 50,202 
00 : 48 : 50,487 ~> 
00 : 48 : 54,878 
00 : 48 : 55,487 ~> 
00 : 48 : 57,717 
00 : 48 : 58,367 ~> 
00 : 48 : 59,595 
00 : 48 : 59,847 ~> 
00 : 49 : 01,883 
00 : 49 : 02,127 ~> 
00 : 49 : 05,039 
00 : 49 : 05,327 ~> 
00 : 49 : 08,683 
00 : 49 : 10,167 ~> 
00 : 49 : 12,761 
00 : 49 : 14,127 ~> 
00 : 49 : 17,915 
00 : 49 : 18,247 ~> 
00 : 49 : 21,319 
00 : 49 : 22,167 ~> 
00 : 49 : 23,486 


Þá gildir það í heilan mánuð. 
Já,jájá. 

Já, ég... ég ætla að fá svona. 
Hvað kostar það? 

Það kostar þrjú þúsund 
og átta hundruð. 

Eða... 

Ég ætla að kaupa 
græna kortið. 

Það græna kortið. 

Hvað kostar það? 

-Já. 

Og græna kortið er ódýrara. 

Alltaf gott að vita. 

-Já... 

Kristoff, notar þú græna 
kortið? 

Já, hérna alltaf nota. 

Þú notar alltaf græna kortið. 
-Já... 

Og hérna þetta... 

Þetta hérna... 

Ég ekki borga. Ég 
borga ekki neitt, 
ég hérna vinna í strætó. 

-Þú vinnur hjá strætó? 

Ég hérna vinna í Hagvagnar 
hérna í Hafnarfirði. -Já. 

Þetta hérna er allt saman 
hérna félag. 

Og hérna ég bara. 

Bara hérna, taka... 
hérna, græna kortið og 
borga ekki neitt. 

Og borgar ekki neitt? 

-Já. 

Getur þú reddað okkur? 

Ég hérna bara, bara hérna, 
starfsmaður. 

Ég er ekki forstjóri. 

-Ekki forstjóri. Nei. 

Julie, notar þú græna kortið. 
-Nei. 

Ég kaupa strætómiða. 

-Þú kaupir strætómiða. Já... 
Julie. Tekur þú strætó 
í vinnuna? 

Já, kannski. 

Já. 

Já, hvaða strætó? 




00 : 49 : 24,007 ~> 
00 : 49 : 25,679 
00 : 49 : 26,847 ~> 
00 : 49 : 30,726 
00 : 49 : 32,487 ~> 
00 : 49 : 34,443 
00 : 49 : 34,727 ~> 
00 : 49 : 38,163 
00 : 49 : 38,407 ~> 
00 : 49 : 40,079 
00 : 49 : 40,367 ~> 
00 : 49 : 41,720 
00 : 49 : 42,087 ~> 
00 : 49 : 45,363 
00 : 49 : 46,527 ~> 
00 : 49 : 48,404 
00 : 49 : 48,687 ~> 
00 : 49 : 50,518 
00 : 49 : 50,767 ~> 
00 : 49 : 53,327 
00 : 49 : 53,567 ~> 
00 : 49 : 57,037 
00 : 49 : 57,287 ~> 
00 : 49 : 59,926 
00 : 50 : 00,167 ~> 
00 : 50 : 02,442 
00 : 50 : 03,007 ~> 
00 : 50 : 05,316 
00 : 50 : 05,647 ~> 
00 : 50 : 07,478 
00 : 50 : 07,727 ~> 
00 : 50 : 10,116 
00 : 50 : 10,807 ~> 
00 : 50 : 12,525 
00 : 50 : 13,807 ~> 
00 : 50 : 15,798 
00 : 50 : 16,207 ~> 
00 : 50 : 18,516 
00 : 50 : 19,087 ~> 
00 : 50 : 21,885 
00 : 50 : 22,207 ~> 
00 : 50 : 23,799 
00 : 50 : 24,167 ~> 
00 : 50 : 26,965 
00 : 50 : 27,567 ~> 
00 : 50 : 29,205 
00 : 50 : 30,207 ~> 
00 : 50 : 32,323 
00 : 50 : 32,767 ~> 
00 : 50 : 33,756 
00 : 50 : 34,007 ~> 
00 : 50 : 34,837 
00 : 50 : 35,047 ~> 
00 : 50 : 38,278 
00 : 50 : 38,727 ~> 
00 : 50 : 41,116 
00 : 50 : 41,447 ~> 


Strætó númer þrjú. 

-Númer þrjú já, flott. 

En þú, Natasha, tekur þú 
strætó? 

Nei, ekki taka strætó, 
bara labba. -Já. 

Tekurðu aldrei strætó. 

-Nei labba. 

Labbar bara. 

-Já. 

Býrð þú nálægt vinnunni. 

Nei, kannski ekki. 

Bara, þér finnst gott að labba. 
Gott að labba. 

Já, já... 

-Flott. 

En þú, Marko, tekur þú 
strætó? -Já. 

Eða tekur þú leigubíl? 

-Nei... 

Ja, kannski eftir einn mánuð. 

Eftir einn mánuð? 

-Kannski þá leigubíl. 

Kannski tekurðu þá leigubíl. 
-Já. 

Af því að þá ertu búinn 
að fá borgað -Já. 

Og átt pening. 

Þetta er tilboð. 

Tilboð? 

-Já, tilboð. Jáá... 

Já, leigubílastöðin er 
með tilboð. -Já. 

Svo þú getur borgað minna 

ef þú ferð með leigubíl 
alla daga. -Já. 

Já. Sniðugt. 

En þú, Amu? 

-Stundum. 

Stundum. 

-Já. Já. 

Tekur þú stundum strætó? 

Já, já, númer fjögur. 

-Leið númer fjögur. 

Leið númer fjögur. Já. 

Flott. Hvar býrðu? 

Á Njálsgata. 

Á Njálsgötu? 

Jáá... 



00 : 50 : 43,802 

00 : 50 : 44,047 ~> 
00 : 50 : 45,719 
00 : 50 : 45,967 ~> 
00 : 50 : 48,356 
00 : 50 : 50,087 ~> 
00 : 50 : 51,964 
00 : 50 : 52,607 ~> 
00 : 50 : 56,486 
00 : 50 : 56,927 ~> 
00 : 51 : 01,079 
00 : 51 : 01,407 ~> 
00 : 51 : 02,806 
00 : 51 : 03,047 ~> 
00 : 51 : 04,196 
00 : 51 : 04,487 ~> 
00 : 51 : 07,524 
00 : 51 : 07,767 ~> 
00 : 51 : 09,041 
00 : 51 : 09,207 ~> 
00 : 51 : 12,517 
00 : 51 : 13,047 ~> 
00 : 51 : 16,562 
00 : 51 : 18,247 ~> 
00 : 51 : 21,444 
00 : 51 : 21,807 ~> 
00 : 51 : 23,559 
00 : 51 : 23,887 ~> 
00 : 51 : 26,924 
00 : 51 : 27,207 ~> 
00 : 51 : 31,997 
00 : 51 : 33,207 ~> 
00 : 51 : 34,322 
00 : 51 : 34,607 ~> 
00 : 51 : 36,120 
00 : 51 : 36,407 ~> 
00 : 51 : 38,204 
00 : 51 : 38,567 ~> 
00 : 51 : 40,876 
00 : 51 : 41,127 ~> 
00 : 51 : 42,879 
00 : 51 : 48,407 ~> 
00 : 51 : 53,083 
00 : 51 : 53,367 ~> 
00 : 51 : 55,835 
00 : 51 : 56,127 ~> 
00 : 52 : 01,201 
00 : 52 : 01,527 ~> 
00 : 52 : 07,124 
00 : 52 : 07,527 ~> 
00 : 52 : 09,483 
00 : 52 : 09,767 ~> 
00 : 52 : 11,280 
00 : 52 : 11,887 ~> 
00 : 52 : 15,800 
00 : 52 : 16,047 ~> 
00 : 52 : 18,242 


-Já. 

Það, það er mjög fallegt. 
-Já..á. 

Tekurðu stundum leigubíl? 

Nei, bara labba. Já, já... 

-Ég líka. 

Ég á heima í miðbæ 
Reykjavíkur. -Já, já... 

Miðbæ Reykjavíkur. 

Hérna. 

Alveg rétt. Alveg rétt, 
hjá Lækjartorgi. 
Lækjartorgi... 

-Já, já... 

Og ég vinn mest 
í miðbænum. 

Eins og Natashja 
og ég labba, allt... 

Nema... 

í dag tók ég strætó 
til að koma hingað. 

-Já.. 

Hvenær kemur helgina líka. 
Labba, ekki hjóla? 

Jú, stundum hjóla. 

En hjólið er núna bilað. 
Já..á... 

Ekki loft. 

-Já, já, já, skil. 

Það er gat. Kannski 
þú hringja fyrir mig? 

Ég, hérna smiður. 

Ert þú smiður? 

-Já. 

Hér, sjáum við svona, 
strætisvagnakortið. -Já... 

Og það er mjög auðvelt... 
-Já... 

Einfalt, að skilja hvert, 
hvert strætó, strætó fer. 

Því litirnir eru allir hér, 
merktir inná. -Já,... 
í símaskránni. -Já... 

Því þetta er í símaskránni. 
-Já... 

Þar er hægt að sjá 
aftast í bókinni. -Já... 

Ekki fremst. 

Heldur aftast. -Já, já... 
Nöfnin á götunum... 

-Já... 



00 : 52 : 19,087 ~> 
00 : 52 : 21,043 
00 : 52 : 21,247 ~> 
00 : 52 : 25,445 
00 : 52 : 25,727 ~> 
00 : 52 : 32,246 
00 : 52 : 33,087 ~> 
00 : 52 : 36,477 
00 : 52 : 38,207 ~> 
00 : 52 : 41,165 
00 : 52 : 41,407 ~> 
00 : 52 : 43,716 
00 : 52 : 44,007 ~> 
00 : 52 : 45,804 
00 : 52 : 46,607 ~> 
00 : 52 : 48,040 
00 : 52 : 48,927 ~> 
00 : 52 : 50,599 
00 : 52 : 52,887 ~> 
00 : 52 : 55,355 
00 : 52 : 55,927 ~> 
00 : 53 : 00,717 
00 : 53 : 01,687 ~> 
00 : 53 : 04,326 
00 : 53 : 04,647 ~> 
00 : 53 : 05,875 
00 : 53 : 06,167 ~> 
00 : 53 : 07,805 
00 : 53 : 08,127 ~> 
00 : 53 : 10,721 
00 : 53 : 11,127 ~> 
00 : 53 : 13,595 
00 : 53 : 13,847 ~> 
00 : 53 : 16,077 
00 : 53 : 16,567 ~> 
00 : 53 : 19,559 
00 : 53 : 20,047 ~> 
00 : 53 : 23,437 
00 : 53 : 23,647 ~> 
00 : 53 : 25,603 
00 : 53 : 25,847 ~> 
00 : 53 : 26,836 
00 : 53 : 27,047 ~> 
00 : 53 : 28,958 
00 : 53 : 29,247 ~> 
00 : 53 : 30,441 
00 : 53 : 30,647 ~> 
00 : 53 : 33,286 
00 : 53 : 33,527 ~> 
00 : 53 : 34,801 
00 : 53 : 35,087 ~> 
00 : 53 : 39,000 
00 : 53 : 40,967 ~> 
00 : 53 : 44,198 
00 : 53 : 44,647 ~> 
00 : 53 : 47,684 
00 : 53 : 48,527 ~> 


Eins og Laugavegur eða 
Hverfisgata, Hlemmur. -Já. 

Og svo getur maður séð 
hvar á kortinu þetta er. -Já... 
Og þá sér maðurhvaða 
strætó maður þarf að taka. 
Þegarvið komum inn 
í strætó -Já, já... 

Opnast hurðin. Tssss... 

-Já... 

Og bílstjórinn er þarna. 

-Já... 

Kannski segir hann góðan dag. 

Kannski ekki. 

Eða gott kvöld. 

-Já... 

Þið borgið, með peningum. 

-Já. Eða miða. 

Eða miða eða... 

Korti. 

Eða korti. 

Nei, ekki kortið. 

Sýnum kortið. 

-Já...Já_ 

Og ef þið borgið með miða 
eða með peningum. 

Hvað segið þið þá? 

Má ég fá? 

Skiptimiða. Já. 

-Skiptimiða. Já... 
með skiptimiða, með. 
Skiptimiðanum. 

Getum við farið í annan 
Strætó. -Já... 

Og líka í annan? 

Já... 

-Nei... Jú... 

Já, já, já... 

Svo... 

í fjörtíu og fimm mínútur. 

Já... 

Hann gildir í alla strætóa í 
45 mínútur. O.K. 

Tuttugu og fimm mínútur. 
-Fjörtíu og fimm. 

Já, þetta hérna, allan daginn 
er hérna þetta 30 mínútur. 

Og hérna á helginni þetta 
er 45 mínútur. -Já... O.K. 

Þetta er rétt, 30 mínútur. 



00:53:52,156 

00:53:53,927 --> 
00:53:57,044 
00:54:00,407 --> 
00:54:02,079 
00:54:02,847 ™> 
00:54:04,963 
00:54:05,287 --> 
00:54:06,879 
00:54:15,127 --> 
00:54:17,641 
00:54:18,767 --> 
00:54:20,723 
00:54:20,967 --> 
00:54:23,720 
00:54:24,567 --> 
00:54:26,717 
00:54:38,607 --> 
00:54:40,165 
00:54:40,567 --> 
00:54:44,037 
00:54:45,167 --> 
00:54:46,964 
00:54:47,207 --> 
00:54:50,722 
00:54:51,287 --> 
00:54:53,357 
00:54:53,607 --> 
00:54:56,280 
00:54:56,487 --> 
00:54:58,318 
00:54:58,647 --> 
00:55:00,046 
00:55:00,247 --> 
00:55:02,556 
00:55:02,807 --> 
00:55:04,320 
00:55:04,607 --> 
00:55:06,438 
00:55:06,687 --> 
00:55:08,882 
00:55:09,847 --> 
00:55:11,644 
00:55:42,967 --> 
00:55:44,480 
00:55:44,767 --> 
00:55:46,644 
00:55:46,927 --> 
00:55:49,646 
00:55:50,447 --> 
00:55:53,757 
00:55:54,647 --> 
00:55:58,765 
00:55:59,247 --> 
00:56:01,363 
00:56:01,607 --> 
00:56:02,517 


-Ég hérna... 

30 mínútur virka daga 

virka daga, og á helginni 
45 mínútur. 

45 mínútur um helgar. 

Já. 

Góðan daginn. 

-Góðan daginn, má ég sjá? 
Já, gjörðu svo vel. 

-Takk. 

Daginn.-Daginn, 
skiptimiða í dag. -Já. 

Gjörðu svo vel. -Takk. 

Og sæti. 

Má ég fá skiptimiða? 

Já, góðan daginn. -Daginn. 
Gjörðu svo vel. -Takk. 

Góðan daginn. 

-Daginn. 

Hvar er Alþjóðahúsið? 

Alþjóðahúsið, ja, það 
er á Hverfisgötunni. 

Sestu bara hérna, vinan, 
ég skal láta þig vita. 

Já, O.K. Takk. 

-Hérna bara. 

Góðan daginn. 

-Daginn. 

Heyrðu, ef þú ferð 
hérna til Hlemmi. 

Yfir á Hlemm. 

-Já. 

Já, já, ég fer á Hlemm. 

-Já, O.K. 

Viltu að ég láti þig vita? 

-Nei, ég vita. O.K. 

Já, já. Gjörðu svo vel. 

-Já, takk. 

Komdu hérna. 

-Já. 

Við erum komin á 
Lækjartorg. - Já. 

Þú labbar hérna upp 
Hverfisgötuna. -O.K. 
Alþjóðahúsið er 
hægra megin. -O.K. 

Beint á móti Þjóðleikhúsinu. 
-O.K. 

Allt í lagi? 

-Alit í lagi, 

Fínt er. 

-Takk fyrir. 

Gangi þér vel. 

-Bless. 



00:56:02,687 ~> 

„Viltu læra íslensku?" 

00:56:03,563 
00:57:06,386 ~> 
00:57:14,259 

4. þáttur: í sundlaug 

00:57:15,906 ~> 

Snyrtitaska. 

00:57:20,696 
00:57:20,986 ~> 

Sjampó. 

00:57:22,658 

Hárnæring. 

00:57:23,906 ~> 

Bursti. 

00:57:27,182 
00:57:30,546 ~> 

Handklæði. 

00:57:31,501 
00:57:37,946 ~> 

Jæja, Ólafur, viltu keyra? 

00:57:39,379 
00:57:55,146 ~> 

Nei, ég vil ekki keyra í Reykjavík. 

00:57:56,261 
00:57:56,506 ~> 

Heyrðu! 

00:57:58,576 
00:57:59,346 ~> 

Þú átt ekki að vera frammi í. 

00:58:00,699 

Þú átt að vera aftur í! 

00:58:01,106 ~> 

Ohhhrr... 

00:58:03,142 

-Siggi! 

00:58:04,306 -> 

Djöfullinn. 

00:58:06,058 

Hérna. 

00:58:07,426 ~> 

Góðan daginn. 

00:58:08,620 
00:58:29,386 ~> 

Góðan dag. 

00:58:30,660 
00:58:30,986 -> 

Hvað kostar í sund? 

00:58:31,736 
00:58:31,986 -> 

Það kostar tvö hundruð krónur. 

00:58:32,816 
00:58:33,066 ~> 

Tvö hundruð krónur. 

00:58:34,340 

-Tekurðu VISA? 

00:58:34,626 ~> 

Já. Frábært. 

00:58:35,775 
00:58:36,026 ~> 

Sara, ég er með sundkort. 

00:58:36,856 

-Ertu með sundkort? 

00:58:37,066 ~> 

Já. 

00:58:38,579 

-Frábært. 

00:58:38,786 ~> 

Á ég ekki...? 

00:58:39,582 
00:58:39,826 ~> 

Nei, Siggi býður okkur í sund. 

00:58:40,702 
00:58:40,946 ~> 

Gjörðu svo vel. 

00:58:41,981 

-Takk fyrir. 

00:58:42,226 ~> 

Neihh, Ólafur, 

00:58:43,454 
00:58:47,186 ~> 

þetta er kvennaklefinn og 

00:58:48,619 

þetta er karlaklefinn. 

00:58:48,866 -> 

Siggi, taktu hann með þér. 

00:58:50,777 
00:58:51,146 -> 

Ólafur, þú átt að fara úr 

00:58:52,374 

sundskýlunni. 

00:59:12,706 ~> 

Áður en þú ferð... 

00:59:14,936 

í sturtuna. -Já. 


Sérðu skiltið? 


00:59:15,186 -> 
00:59:16,904 
00:59:17,186 ~> 
00:59:18,301 
00:59:22,426 ~> 
00:59:24,257 
00:59:32,866 ~> 
00:59:35,619 
00:59:35,866 ~> 
00:59:36,503 
00:59:36,746 ~> 
00:59:38,338 
00:59:39,466 ~> 
00:59:41,024 
00:59:41,426 ~> 
00:59:43,064 
00:59:43,306 ~> 
00:59:44,421 
00:59:44,626 ~> 
00:59:46,218 
00:59:54,546 ~> 
00:59:58,585 
00:59:59,146 ~> 
01 : 00 : 01,102 
01:00:02,186 ~> 
01:00:04,097 
01:00:04,346 ~> 
01:00:05,825 
01:00:06,986 ~> 
01:00:09,102 
01:00:09,386 ~> 
01:00:11,616 
01:00:11,906 ~> 
01:00:13,737 
01:00:13,986 ~> 
01:00:17,774 
01:00:19,106 ~> 
01:00:21,620 
01:00:22,066 ~> 
01:00:24,057 
01:00:27,026 ~> 
01:00:29,586 
01:00:29,866 ~> 
01:00:32,141 
01:00:32,386 ~> 
01:00:34,263 
01:00:34,466 ~> 
01:00:35,819 
01:00:36,426 ~> 
01:00:38,257 
01:00:39,226 ~> 
01:00:41,421 
01:00:42,266 ~> 
01:00:44,302 
01:00:47,706 ~> 
01:00:49,458 
01:00:49,786 ~> 


Já.. Allt í lagi. 

Hey. Fyrirgefðu! Geturðu, 
er hægt að leigja sundbol. 

Já. 

Éggleymdi nefnilega 
sundbolnum mínum. 

Viltu svartan eða bláan? 

Umm.... 

Bara svartan, takk. 

Gjörðu svo vel. 

-Takk. 

Má ég borga þér á eftir? 

-Já. Takk. 

Aaghh.... 

Þetta... Er gott. 

Já, mjög gott. 

Heitir þetta heitur pottur? 

Já, þetta er heitur pottur. 

Hann er samt ekki, 
ekki of heitur. 

Nei hann er bara svona 
meðalheitur. 

En þessi þarna er miklu heitari. 

Hann er 41- 44 gráður. 

-Já. 

Þarna við hliðina á, 
er nuddpottur. 

Já, nudd....pottur. 

-Já... 

Og þetta. Þetta er 
sundlaugin? 

Já...þetta er djúpa laugin. 

-Já. 

Og þarna er grunna laugin. 

Þarna? -Já. 

Já. 

En þessi litla þarna. 

Þarna. 

Já. 

Þetta er barnalaugin. 
Barnalaugin? 

-Já. 

Hey, flott sundskýlan þín, Siggi. 
Já, takk. Óli gaf mér hana. 


Já, ég veit það. 



01:00:51,663 

-Já. 

01:00:52,026 --> 

Eigum við að synda? 

01:00:54,142 

-Synda já. 

01:00:58,186 --> 

Neihh... Komum frekar 

01:01:00,541 

í rennibrautina. 

01:01:00,786 ~> 

Allt í lagi. 

01:01:02,777 

-Ja, ég ætla að synda. 

01:01:04,386 -> 

Sara, við ætlum í nuddpottinn. 

01:01:06,900 
01:02:06,306 ~> 

Vilt þú koma með? 

01:02:08,342 
01:02:08,586 -> 

Ég ætla að synda eina ferð 

01:02:09,655 

í viðbót. 

01:02:10,666 ~> 

Svo kem ég. 

01:02:12,099 

-O.K. 

01:02:12,346 ~> 

Hæ... 

01:02:13,745 

Hæ strákar. 

01:02:28,626 ~> 

Hæ... 

01:02:29,979 
01:02:30,226 ~> 

Var gaman... í rennibrautinni? 

01:02:30,976 
01:02:31,466 ~> 

Já, mjög gaman. 

01:02:32,785 

-Mjög gaman. 

01:02:33,026 ~> 

Við fórum mjög hratt. 

01:02:34,505 

-Er það? 

01:02:38,906 -> 

Já. 

01:02:40,783 
01:02:40,986 ~> 

Rosa hratt. 

01:02:41,816 
01:02:42,146 ~> 

Siggi var með læti. 

01:02:43,295 
01:02:44,466 ~> 

Neii. Læti? 

01:02:45,785 

-Nei... 

01:02:46,066 ~> 

Þarna er gufan. 

01:02:47,738 

-Ha? 

01:02:51,666 ~> 

Það er gufa þarna. 

01:02:53,338 

-Já. 

01:02:53,626 ~> 

Já. 

01:02:55,264 
01:02:55,466 -> 

Það er svona, eimbað 

01:02:56,182 

heitir það. -Já. 

01:02:56,466 ~> 

Svona vatnsgufa. 

01:02:58,502 
01:02:58,746 ~> 

Vatnsgufa. 

01:02:59,861 

-Já. 

01:03:00,106 ~> 

Eigum við ekki að fara í gufu? 

01:03:01,380 
01:03:02,266 -> 

Jú Það er gott. Það er gott 

01:03:03,176 

fyrir lík..lík... líkamann. 

01:03:03,426 ~> 

Líkamann, líkamann, 

01:03:06,543 

alveg eins og þetta. 

01:03:07,026 ~> 

Hvað heitir þetta? 

01:03:09,176 

-Sprauta. 

01:03:09,426 ~> 

Sprauta? 

01:03:12,224 

-Vatnsbuna. 

01:03:12,506 ~> 

Já, vatnsbuna, já. 

01:03:14,974 

Förum í. 



01:03:15,346 ~> 

eigum við að koma 

01:03:16,745 

í gufuna...? Gufuna. 

01:03:17,026 ~> 
01:03:18,778 

Gufu, gufu... 

01:03:18,986 ~> 
01:03:20,135 

Eimbað. 

01:03:27,786 ~> 

Þetta er allt of heitt, ég var 

01:03:30,584 

alveg að kafna. 

01:03:37,186 ~> 

Þið verðið að fara í sturtu 

01:03:39,575 

og skola af ykkur svitann. 

01:03:40,986 ~> 
01:03:42,942 

Já.. 

01:03:43,226 ~> 

Gott. -Já... 

01:03:44,295 

Mjög gott. 

01:03:50,186 ~> 

Eigum við ekki bara 

01:03:52,495 

að koma upp úr. -Já... 

01:03:53,266 ~> 

Jú. 

01:03:54,699 

-Já, er það. Já, já. 

01:03:54,986 ~> 
01:03:56,578 

Neih... 

01:04:12,026 ~> 

Nei hæ. 

01:04:12,981 

-Hæ, hvað segirðu? 

01:04:13,266 ~> 
01:04:15,575 

Allt gott, en þú? Varstu í sundi? 

01:04:16,146 ~> 

Já, en þú? 

01:04:17,704 

-Nei, ég fór í Ijós og gufu. 

01:04:17,946 ~> 
01:04:20,983 

Já, O.K. 

01:04:21,226 ~> 

Rosalega er flott á þér 

01:04:22,375 

hárið. -Takk. 

01:04:22,866 ~> 

Varstu í klippingu? 

01:04:24,697 

-Já, finnst þér það ekki fínt? 

01:04:24,946 ~> 
01:04:27,096 

Það er æðislegt. 

01:04:27,306 ~> 

O ég þyrfti svo að gera 

01:04:28,534 

eitthvað við hárið á mér. 

01:04:28,906 ~> 
01:04:30,544 

Heyrðu komdu í klippingu til mín. 

01:04:30,826 ~> 

Ég er aftur byrjuð að vinna 

01:04:32,100 

á hárgreiðslustofunni. 

01:04:32,346 ~> 

Nei er það? 

01:04:33,779 

-Já. 

01:04:33,986 ~> 

Bíddu... 

01:04:35,305 

Hvað heitir hún aftur? 

01:04:35,546 ~> 

Hárgreiðslustofa Hárið. 

01:04:37,104 

-Já. 

01:04:37,466 ~> 

Ég er með nafnspjald hérna. 

01:04:39,741 

-Frábært. 

01:04:39,946 ~> 

Hringdu og pantaðu tíma. 

01:04:42,062 

-Ég geri það. 

01:04:42,906 ~> 

Nei... Þarna eru strákarnir. 

01:04:44,942 

hjá pylsuvagninum. 

01:04:46,746 -> 
01:04:49,783 

Ég ætla að fara og fá mér pylsu. 

01:04:50,346 ~> 

Heyrðu ég kem með 

01:04:51,461 

þér ég er svo svöng. 

01:04:51,666 -> 

Oh, gerðu það. 



01:04:52,940 


01:04:53,146 --> 

Hæ... 

01:04:54,181 

-Hæ, þarna eruð þið. 

01:04:55,786 --> 
01:04:57,458 

Ég stóð fyrir utan sundlaugina. 

01:04:58,506 --> 
01:04:59,655 

Og beið og beið eftir ykkur. 

01:04:59,906 -> 

Sæl, Ólafur. 

01:05:01,339 

-Sæll, íris... 

01:05:01,546 ~> 

Hæ Siggi. 

01:05:03,377 

-Hæ. 

01:05:04,106 -> 
01:05:05,334 

Heyrðu, ég ætla að fá mér pylsu. 

01:05:05,666 ~> 

Góðan dag... 

01:05:06,860 

-Góðan dag. 

01:05:09,186 ~> 

Ég ætla að fá eina pylsu með 

01:05:10,380 

öllu nema remúlaði. -Já. 

01:05:11,146 ~> 

Umm... Góð lykt hérna. 

01:05:13,660 

-Ótrúlega góð. 

01:05:14,546 ~> 
01:05:18,016 

Maður verður alltaf svo svangur 

01:05:18,306 ~> 

þegar maður kemur inn 

01:05:19,978 

í svona... Pylsuvagn. 

01:05:20,386 ~> 

Gjörðu svo vel. 

01:05:22,138 

-Takk. 

01:05:26,426 ~> 

E...Ég ætla að fá eina 

01:05:27,654 

pylsu með tómat, sinnep... 

01:05:27,946 ~> 

Já, og pínu svona hráum. 

01:05:32,258 

Nei, steiktum lauk. 

01:05:32,586 ~> 

Steiktum? -Já. Og... 

01:05:35,339 

mikið af remúlaði. -Já... 

01:05:35,746 ~> 

Gjörðu svo vel. 

01:05:38,180 

-Takk. 

01:05:43,986 -> 

Og ég ætla líka að fá eina 

01:05:45,544 

litla kók. -Já. 

01:05:45,826 ~> 

Taka hana upp fyrir þig? 

01:05:48,260 

-Já, takk. 

01:05:49,946 ~> 

Gjörðu svo vel. 

01:05:51,618 

-Takk. 

01:05:52,906 -> 

Og hérna, ég ætla að fá einn. 

01:05:54,225 

svona appelsínu trópí. Safa. 

01:05:54,866 ~> 

Gjörðu svo vel. 

01:05:57,903 

-Takk. 

01:05:59,546 ~> 

Þá eru það tvö og áttatíu 

01:06:01,104 

hjá þér. 

01:06:04,706 ~> 

Hjá mér? 

01:06:06,298 

-Já. Gjörðu svo vel. 

01:06:06,506 -> 

Gjörðu svo vel. 

01:06:08,417 

-Takk. 

01:06:13,666 ~> 

Það eru þá tvö hundruð 

01:06:15,145 

og áttatíu hjá þér líka. 

01:06:16,066 ~> 

Gjörðu svo vel. 

01:06:17,977 

-Takk. 

01:06:18,266 ~> 

Gjörðu svo vel. 

01:06:20,575 

-Takk.. 

01:06:25,306 ~> 
01:06:26,580 

Takk fyrir. -Bless, bless... 



01:06:26,826 --> 
01:06:28,464 
01:06:37,586 ~> 
01:06:39,736 
01:06:40,266 ~> 
01:06:41,904 
01:06:42,386 ~> 
01:06:43,660 
01:06:43,906 ~> 
01:06:45,544 
01:06:46,826 ~> 
01:06:49,465 
01:06:49,746 ~> 
01:06:51,702 
01:06:53,426 ~> 
01:06:54,779 
01:06:56,466 -> 
01:06:58,980 
01:06:59,306 ~> 
01:07:00,898 
01:07:02,706 ~> 
01:07:03,695 
01:07:05,186 ~> 
01:07:06,858 
01:07:09,266 ~> 
01:07:10,699 
01:07:11,026 ~> 
01:07:12,857 
01:07:13,066 ~> 
01:07:14,784 
01:07:15,066 ~> 
01:07:17,216 
01:07:17,506 ~> 
01:07:19,178 
01:07:21,866 ~> 
01:07:23,424 
01:07:29,866 ~> 
01:07:34,656 
01:07:36,186 -> 
01:07:38,495 
01:07:39,706 ~> 
01:07:43,381 
01:07:46,026 ~> 
01:07:47,857 
01:07:48,826 ~> 
01:07:51,704 
01:07:51,986 ~> 
01:07:53,578 
01:07:54,306 ~> 
01:07:59,300 
01:08:00,306 ~> 
01:08:03,264 
01:08:03,626 ~> 
01:08:05,059 
01:08:05,346 ~> 
01:08:07,860 
01:08:08,146 ~> 


Ólafur! Ætlarðu að 
fá þér aðra pylsu? 

Nei, bara meira að drekka. 

O.K. 

Hvar á ég, hvar á 
ég að láta þetta? 

Ég skal taka þetta. 

-Takk. 

Nú ætla ég að fá vatn. 

-Með gosi eða ekki gosi. 

Eh, eh.... með, með gosi. 

-Já... 

Gjörðu svo vel. 

-Takk. 

Hvað kostar þetta? 

-Hundrað ogfjörtíu krónur. 

Já, það er ekki mikið. 

Takk. 

Við erum alveg að fara. 

-Já. 

Heyrðu ég þarf að drífa mig. 

Heyrðu ok, elskan, 
ég hringi í þig. -Já. 

Til að koma í klippingu? 

-Já, endilega. 

Talaðu bara við hana 
stelpuna í afgreiðslunni. 
Sjáumst, bæ. 

Bæ. 

Eigum við að fara að koma? 

-Já. 

Orðaforðinn í dag tengist 
því.. að fara í sund. 

Julie, hvað þýðir að fara í sund? 

Bara... 

-Já, að fara að synda. 

Og ferð þú ekki að synda í 
Reykjavík. 

Ferð þú ekki að synda 
stundum? -Já. 

Stundum? í hvaða sundlaug 
ferð þú? 

Um, stóra.. 

-Stóru sundlaugina, já. 

Með krakkar, leika. 

Með krökkunum 
sem eru að leika sér. 

Og hvað heitir það? 
-Laugardalshöllin. 

Já, þetta sem þau leika sér í 
þar sem maður sest og er 
að renna sér? 



Hvað heitir það? 


01:08:10,785 

01:08:11,026 ~> 
01:08:11,981 
01:08:12,186 ~> 
01:08:13,096 
01:08:13,306 ~> 
01:08:15,979 
01:08:16,186 ~> 
01:08:18,495 
01:08:19,386 ~> 
01:08:21,741 
01:08:21,946 ~> 
01:08:23,504 
01:08:23,706 ~> 
01:08:25,776 
01:08:27,626 ~> 
01:08:28,741 
01:08:28,946 ~> 
01:08:31,062 
01:08:31,346 ~> 
01:08:33,143 
01:08:33,386 ~> 
01:08:35,104 
01:08:35,346 ~> 
01:08:39,578 
01:08:40,106 ~> 
01:08:45,464 
01:08:45,906 ~> 
01:08:49,137 
01:08:49,666 ~> 
01:08:51,861 
01:08:53,706 ~> 
01:08:56,584 
01:08:56,826 -> 
01:08:58,976 
01:08:59,786 ~> 
01:09:01,663 
01:09:02,346 ~> 
01:09:05,656 
01:09:05,946 ~> 
01:09:09,256 
01:09:09,586 ~> 
01:09:12,180 
01:09:12,426 ~> 
01:09:13,620 
01:09:15,146 ~> 
01:09:19,856 
01:09:20,386 ~> 
01:09:24,061 
01:09:25,386 ~> 
01:09:26,899 
01:09:28,226 ~> 
01:09:31,059 
01:09:31,906 ~> 
01:09:35,979 
01:09:36,626 ~> 
01:09:38,696 


Renni... 

-Rennibraut, rennibraut. 
Rennibraut. 

En það er nú kannski 
ekki það fyrsta sem maður 
hugsar um þegar maður 
er að fara í sund. 

Hvað er það fyrsta sem að 
Þegar maður fer að hugsa. 

A... ég ætla að fara að fara 
sund. 

Hvað þarf ég að hafa þá? 
-Sundföt. 

Sundföt, alveg rétt. 

Þetta hérna? 

Handklæði. 

-Handklæði. 

Handklæði, hvað geri ég 
við handklæði? Marko. 

Umh... Ég gleyma. 

Ég veit ekki. -Þurrka. 

Þurrka, já. 

-Þurrka. Ég þurrka mér. 

Þurrka mér.Þurrka mér, 
þurrka. 

Þ, þ (þorn). Þurrka. 

-Þurrka... 

Nú,svo til dæmis, 

vá... bikini. 

Nei-hei. Þetta er náttúruleg 
ekki... Þetta er ekki bikini. 

En aftur á móti er ég með 
smá hérna. Þetta er svona. 
Víkinga-bíkini. 

En það er allt annað mál. 

En þetta hérna er? 

Sundbolur. -Sundbolur já, já. 
Sundbolur... 

Sundbolur. Það er fyrir konur. 
Sundbolur. 

En hvað nota menn, karlar, 
strákar? 

Sundbuxur... 

-Sundbuxur eða sundskýlu. 

Og hvernig er þessi 
sundskýla á litinn? 

Hún er? 

-Svart. Svört. 



01:09:38,986 --> 
01:09:41,739 
01:09:42,026 ~> 
01:09:46,144 
01:09:46,546 ~> 
01:09:48,662 
01:09:49,586 ~> 
01:09:52,578 
01:09:53,026 ~> 
01:09:54,061 
01:09:54,546 ~> 
01:09:56,377 
01:09:56,626 ~> 
01:09:58,503 
01:09:59,986 ~> 
01:10:01,817 
01:10:02,106 ~> 
01:10:05,098 
01:10:05,506 ~> 
01:10:07,462 
01:10:07,866 ~> 
01:10:09,936 
01:10:10,146 ~> 
01:10:12,341 
01:10:12,546 ~> 
01:10:17,017 
01:10:17,346 ~> 
01:10:18,574 
01:10:19,386 ~> 
01:10:20,785 
01:10:24,546 ~> 
01:10:26,582 
01:10:26,826 ~> 
01:10:28,259 
01:10:28,546 ~> 
01:10:29,979 
01:10:30,226 ~> 
01:10:32,342 
01:10:32,666 ~> 
01:10:35,055 
01:10:36,266 ~> 
01:10:40,305 
01:10:40,986 ~> 
01:10:45,264 
01:10:47,186 -> 
01:10:49,336 
01:10:49,826 ~> 
01:10:51,896 
01:10:52,586 ~> 
01:10:55,942 
01:10:56,346 ~> 
01:10:59,099 
01:11:00,986 ~> 
01:11:04,296 
01:11:04,546 ~> 
01:11:06,059 
01:11:06,346 ~> 


Af því að Það er hún, 
skýlan og hann bolurinn. 
Ohh... 

-Já, já... 

Hún sundskýlan og 
hann bolurinn. 

Og þessi bolur er? 

Gult. 

-Gulur. 

Hann, gulur... 

Bara að svara í símann. 
Halló bla, bla... 

Heyrðu já, og... 

Hérna er annar sundbolur. 
Svolítið gamall og svona. 

Og..en hann er, hvernig 
er hann á litinn? 

Rauður. 

-Rauður. 

Rauður, gulur og 
sundskýlan er svört. 

Svört... 

Flott. 

Svo verð ég að hafa. 

Og þá fer ég í sund þarna í. 

Kannski í einhverja 
sundlaug í Reykjavík 
eða bara einhvers staðar 
á landinu. 

Þá kaupi ég eitthvað. 

Hvað kaupi ég? 
Hérna...kaupa kort? 

Kaupi kort, kaupi miða eða 
þá að ég borga, í eitt skipti. 
Ef ég kaupi kort þá kostar 
það minna. -Já, já... 

Og svo verð ég. 

Og svo til dæmis verð ég, 
Getur maður synt? 

Hvað heitir þetta þegar 
maður syndir svona? 

Bara svona í lauginni. 
-Breaststroke... 

Bringusund. 

-Bringusund já. 

Bringusund, því að þetta 
er bringan hérna. 

En svo ef maður syndir 
svona afturábak. 

Bak... 



Baksund, 


01:11:08,814 

01:11:09,146 -> 
01:11:10,135 
01:11:10,386 --> 
01:11:12,217 
01:11:12,506 ~> 
01:11:15,339 
01:11:16,546 ~> 
01:11:18,184 
01:11:18,426 ~> 
01:11:20,098 
01:11:20,386 ~> 
01:11:22,104 
01:11:22,386 ~> 
01:11:24,581 
01:11:24,866 ~> 
01:11:26,219 
01:11:26,506 ~> 
01:11:29,020 
01:11:29,586 ~> 
01:11:31,065 
01:11:31,386 ~> 
01:11:33,536 
01:11:33,826 ~> 
01:11:35,782 
01:11:36,226 ~> 
01:11:37,898 
01:11:39,586 ~> 
01:11:40,655 
01:11:40,946 ~> 
01:11:43,904 
01:11:44,186 ~> 
01:11:46,142 
01:11:46,906 ~> 
01:11:48,862 
01:11:49,106 ~> 
01:11:50,937 
01:11:51,546 ~> 
01:11:53,582 
01:11:53,866 ~> 
01:11:57,017 
01:11:57,266 -> 
01:11:58,415 
01:11:58,666 -> 
01:12:00,384 
01 : 12 : 00,666 ~> 
01:12:02,702 
01:12:02,986 ~> 
01:12:08,140 
01:12:08,786 ~> 
01:12:15,862 
01:12:16,586 ~> 
01:12:18,304 
01:12:20,826 ~> 
01:12:23,704 
01:12:25,426 ~> 
01:12:28,179 


En svo ef maður syndir... 

Bara svona... 

Hvað heitir það? 

Crawl... 

Já, crawl... 

-það er skriðsund. 

Þá er gott að hafa? 

-Já... 

Hvað heitir þetta? 

-Bla, bla... 

Sundfit. 

Sundfit... 

-Já. 

En ég á bara eitt þannig 
að það er svolítið erfitt. 

Hvað er það sem er 
sérstakt á íslandi 
með sundlaugar? 

Kristófer? 

Sko við getum synt úti. 

Það er kannski kalt úti. 

En við getum synt úti. 

Af hverju? 

Heit... heitur. 

Af því að vatnið er heitt. 

Og það er, það er... 

Svo eru það sem að 
heitir, heitir pottar. 

Sem að maður fer ofan í. 

Það er ekki þannig 
að maður sjóði. 

En en það er ansi heitt. 

-Já. 

Og það er til pottur 
sem er 41-44 gráður. 

Og það eru til pottar 
sem eru 41-44 gráður! 

Og það er ansi heitt. 

Nú.. Sundlaug skiptist í, stóra. 

Stóru laugina, sem 
að er kölluð... 

Djúpa laugin. Djúp, eitthvað 
sem er djúpt. -Já. 



Djúpa laugin, djúpa laugin. 


01:12:30,466 -> 
01:12:36,985 
01:12:37,586 -> 
01:12:42,023 
01:12:43,426 --> 
01:12:46,816 
01:12:47,826 --> 
01:12:50,340 
01:12:50,706 ~> 
01:12:52,503 
01:12:52,826 ~> 
01:12:55,386 
01:12:55,746 -> 
01:12:58,180 
01:13:00,506 ~> 
01:13:03,225 
01:13:04,426 ~> 
01:13:05,859 
01:13:06,146 ~> 
01:13:09,104 
01:13:09,506 ~> 
01:13:12,339 
01:13:14,426 ~> 
01:13:16,781 
01:13:17,786 ~> 
01:13:19,777 
01:13:20,106 ~> 
01:13:22,540 
01:13:22,866 ~> 
01:13:25,460 
01:13:25,746 ~> 
01:13:27,657 
01:13:27,946 ~> 
01:13:30,141 
01:13:30,466 ~> 
01:13:32,218 
01:13:33,386 ~> 
01:13:36,184 
01:13:36,466 ~> 
01:13:38,263 
01:13:39,226 ~> 
01:13:40,739 
01:13:41,986 ~> 
01:13:44,022 
01:13:44,386 -> 
01:13:46,820 
01:13:47,106 ~> 
01:13:49,176 
01:13:50,346 ~> 
01:13:52,496 
01:13:52,786 ~> 
01:13:53,980 
01:13:54,266 ~> 
01:13:55,255 
01:13:55,506 ~> 
01:13:56,825 
01:13:57,106 ~> 


Og þar sem börnin synda. 
Það heitir? 

Barnalaugin. 

Já, barnalaugin, það 
getur heitið það. 

Eða grunna laugin. 

-Grunna, já... 

Eða. 

G r u n n a laugin. 

Djúpa laugin. Það er 
svo djúpt niður. 

Og grunna laugin. 

En hvað þurfa börn að hafa 
þegar börn eru að synda? 
Til þess að þau.. 

Sökkvi ekki niður? 

Eitthvað sem að 
maður setur hérna... 

Já, þetta er fyrir loft og... 

Fyrir loft og maður 
blæs upp svona. 

Það heitir kútar. 

-Kútar... 

Kútar, kútar... 

Sem að maður setur hérna 
í kring um, eða hérna. -Já... 
Til þess að þau 
drukkni ekki. 

Við skulum þykjast að 
þú sért að fara í sund. 

Og ég sé að vinna 
í sundlauginni. 

Og hvað segir 
þú þá við mig? 

Ég veit það ekki! 

-Góðan daginn. 

Já, góðan daginn. 

-Já. 

Já, og... 

Ég fer ekki í sund, 
ég veit ekki. 

Nei, þú ferð aldrei í sund. 
-Nei.. 

Þannig að þetta er alveg... 

En Kristófer, þú ferð 
stundum í sund? 

Já, hérna... 

Ég vil hérna kaupa.. 

Ég vil kaupa hérna kort. 



01:14:00,735 

01:14:00,986 --> 
01:14:02,977 
01:14:03,266 --> 
01:14:05,700 
01:14:06,626 ~> 
01:14:09,857 
01:14:10,146 -> 
01:14:12,057 
01:14:13,386 ~> 
01:14:15,661 
01:14:15,946 -> 
01:14:18,779 
01:14:19,066 ~> 
01:14:21,341 
01:14:22,146 -> 
01:14:24,660 
01:14:25,026 ~> 
01:14:27,779 
01:14:28,066 ~> 
01:14:32,139 
01:14:32,506 ~> 
01:14:34,417 
01:14:34,706 ~> 
01:14:37,778 
01:14:38,226 ~> 
01:14:40,660 
01:14:40,906 ~> 
01:14:44,182 
01:14:44,906 ~> 
01:14:47,340 
01:14:47,626 ~> 
01:14:49,139 
01:14:49,466 ~> 
01:14:50,694 
01:14:50,986 ~> 
01:14:54,217 
01:14:54,466 -> 
01:14:57,663 
01:14:57,946 -> 
01:15:00,699 
01:15:01,106 ~> 
01:15:02,505 
01:15:03,346 -> 
01:15:06,019 
01:15:07,426 ~> 
01:15:10,224 
01:15:10,466 ~> 
01:15:13,617 
01:15:13,906 ~> 
01:15:16,340 
01:15:17,626 ~> 
01:15:20,504 
01:15:20,786 -> 
01:15:22,504 
01:15:22,786 ~> 
01:15:24,424 


eða hérna miða. 

Og hérna og fyrir mig líka 
hérna mér vantar hérna.. 
Nærbuxur. 

-Vantar þig nærbuxur?! 

Nei, hérna. Nei 
ekki núna. 

Hérna sundskýlubuxur... 
Sundskýlu. 

Og þá ætlar þú að leigja. 

Já, ég segja leigja. 

-Leigja. 

Leigja. Skilurðu það 
Marko? -Já. 

Þá ætlar þú að leigja 
sundskýlu. 

Aha...þá segi ég, já, tek ég 
svona skúffu með fullt 
af sundskýlum og segi: 
hérna, passar þessi? 

Nei þetta hérna lítil. 

-Hún er of lítil. 

Og svo ætlar þú að fara ofan í. 

En þú verðurðu að fara 
í... karlaklefa. 

Karlaklefa? 

-Já... 

En hvað verður 
hún þá að fara? 

Hún? 

-Já... 

Konu? 

Nei, þetta....kvenna? 
Kvennaklefi. 

Karlaklefi og kvennaklefi. 

Ekki blanda. 

-Nei ekki blandað. 

Það er ekki gott. 

Það er mjög vont. Það 
er mjög erfitt. 

Og í flestum sundlaugum, 
í flestum sundlaugum... 

Er hægt að fara í gufubað. 

Gufubað. 

Hhhhh... -Já... 

Og Ijós. 

-Já... 

Fara og sóla sig. 

-Já... 

Og líka hérna... Nuddstofa. 

Og svo stundum nuddstofa. 
NUDDSTOFA. 



01:15:24,706 ~> 

Já... og síðan þarf að... 

01:15:27,220 
01:15:29,626 -> 

Síðan þarf náttúrulega 

01:15:33,983 

að þvo sér. 

01:15:36,226 ~> 

Áður en maður fer ofan í. 

01:15:39,536 
01:15:40,306 ~> 

Maður þarf að þvo sér 

01:15:41,819 

áður. 

01:15:42,106 -> 

Áður en maður fer ofan í. 

01:15:43,425 
01:15:43,626 ~> 

Og þá fer maður í... 

01:15:45,264 
01:15:45,506 -> 

Bíðið þið nú við, ég ætla að 

01:15:47,064 

sjá, hvort.. úps. 

01:15:47,466 -> 

Þá fer maður í... 

01:15:49,934 

-Sturtu. í sturtu. 

01:15:50,306 ~> 

S t u r t u. Sturtu. 

01:15:54,822 
01:15:55,346 -> 

Og þá látum við þetta 

01:15:57,701 

verða síðustu orðin. 

01:16:00,506 ~> 

„Viltu læra íslensku?" 

01:16:02,940 
01:17:03,086 ~> 
01:17:13,155 

5. þáttur: Skautahöllin 

01:17:14,566 ~> 

Skautahöllin. 

01:17:19,401 
01:17:19,726 ~> 

Er lokað? 

01:17:21,637 
01:17:22,726 -> 

Já, það er æfing. Það verður 

01:17:24,159 

opnað eftir smá stund. 

01:17:24,446 -> 

Æfing? 

01:17:27,085 
01:17:27,446 -> 

Já, þú veist, krakkar að 

01:17:28,561 

æfa listdans á skautum. 

01:17:29,086 ~> 

Þú veist 

01:17:31,725 

Svona. 

01:17:32,606 ~> 

Hæ Siggi. 

01:17:34,005 

-Hæ. 

01:17:39,886 ~> 

Þekkir þú þessar stelpur Siggi? 

01:17:42,195 
01:17:46,366 ~> 

Já, þær eru með mér í skóla. 

01:17:48,163 
01:17:48,446 -> 

Hvað heita þær? 

01:17:50,835 
01:17:51,246 ~> 

Þessi í, með síða hárið í 

01:17:52,520 

miðjunni, hún heitir Gyða. 

01:17:52,846 ~> 

Þessi í svarta bolnum? 

01:17:56,043 

-Já. 

01:17:56,286 ~> 

Og þessi í hvítu peysunni 

01:17:58,800 

með krullurnar. -Já. 

01:17:59,606 ~> 

Hún heitir Helena. 

01:18:02,404 

-Já, já. 

01:18:02,606 ~> 

En þessi í hvíta og 

01:18:04,358 

bleika bolnum? 

01:18:04,606 ~> 

Já. Hún heitir Hanna, hún 

01:18:06,801 

er mjög skemmtileg. 


Heyrðu, æfingin er búin. 


01:18:07,046 --> 
01:18:09,241 
01:18:09,886 ~> 
01:18:11,319 
01:18:19,926 ~> 
01:18:20,836 
01:18:21,086 ~> 
01:18:22,235 
01:18:22,486 ~> 
01:18:23,362 
01:18:23,566 ~> 
01:18:24,316 
01:18:24,566 ~> 
01:18:25,840 
01:18:26,086 ~> 
01:18:27,644 
01:18:28,006 ~> 
01:18:29,917 
01:18:30,166 ~> 
01:18:31,838 
01:18:32,166 ~> 
01:18:34,361 
01:18:34,846 ~> 
01:18:38,521 
01:18:38,766 ~> 
01:18:40,040 
01:18:40,686 ~> 
01:18:41,562 
01:18:53,326 ~> 
01:18:55,442 
01:18:55,726 ~> 
01:18:58,399 
01:18:58,966 ~> 
01:19:01,196 
01:19:01,446 ~> 
01:19:03,801 
01:19:04,646 ~> 
01:19:07,035 
01:19:09,846 ~> 
01:19:14,158 
01:19:14,926 ~> 
01:19:17,042 
01:19:17,526 ~> 
01:19:18,641 
01:19:29,806 ~> 
01:19:30,716 
01:19:30,966 ~> 
01:19:33,924 
01:19:34,286 ~> 
01:19:36,481 
01:19:37,526 ~> 
01:19:39,915 
01:19:40,486 ~> 
01:19:42,954 
01:19:52,126 ~> 
01:19:53,241 
01:19:54,446 ~> 


Góðan daginn. 

Já, góðan daginn, góðan daginn. 

Velkomin í skautahöllina. 

Ja, takk. 

-Takk. 

Á að drífa sig á ísinn? 

-Já, já. 

Heyrðu, við ætlum að leigja 
Skauta. Hvað kostar það? 

300 krónur á manninn að leigja. 

Og þrjú hundruð krónur inn. 

600 og sex hundruð, tólf hundruð 
krónur samtals. 

Já. Já, ég ætla að borga.. Ég 
borga fyrir okkur báða. 

Tólf hundruð krónur. 

-Já. 

Takk. 

Fyrir leigu og inngang. 

-Takk fyrir. 

Og skónúmerið hjá þér? 
-Skónúmer eeh... númer tíu. 

Tíu? Ég nota númer 
fjörtíu og eitt. 

Ertu með svona lítinn fót? 

-Nei, það er þannig í Kanada. 
Fjörtíu og þrjú sem sagt. 

-43, já. 

Þú? Fjörtíu og eitt. 

-Fjörtíu og eitt. 

Gjörðu svo vel. 

Góða skemmtun á ísnum. 

Þakka þér... 

Passa þeir? 

Já... Þeir eru kannski 
aðeins of litlir. 

Meiða þeir þig í tánum 
og hælnum? -Ha? 

Meiða þeir þig í tánum 
og hælnum? 

Nei, nei nei, þetta er 
allt í lagi. -O.K. 

En þínir? 

Já, þeir bara smellpassa. 


Eru þeir... Eru þeir 



ekki of stórir? 


01:19:56,402 

01:19:56,726 --> 
01:19:58,717 
01:19:59,126 --> 
01:20:01,003 
01:20:02,046 ~> 
01:20:03,161 
01:20:15,326 -> 
01:20:17,920 
01:20:18,326 ~> 
01:20:20,794 
01:20:21,166 -> 
01:20:23,600 
01:20:23,926 ~> 
01:20:25,325 
01:20:30,126 ~> 
01:20:31,002 
01:20:48,686 ~> 
01:20:49,675 
01:20:53,446 ~> 
01:20:54,595 
01:21:00,446 -> 
01:21:01,674 
01:21:02,246 ~> 
01:21:03,042 
01:21:03,246 ~> 
01:21:05,077 
01:21:05,566 ~> 
01:21:08,558 
01:21:08,966 ~> 
01:21:10,479 
01:21:11,486 ~> 
01:21:13,795 
01:21:14,806 ~> 
01:21:17,161 
01:21:17,366 ~> 
01:21:19,641 
01:21:20,606 ~> 
01:21:22,278 
01:21:23,166 ~> 
01:21:24,599 
01:21:24,846 ~> 
01:21:28,282 
01:21:32,406 ~> 
01:21:33,964 
01:21:34,966 ~> 
01:21:38,356 
01:21:38,606 -> 
01:21:40,039 
01:21:40,246 ~> 
01:21:41,918 
01:21:42,646 ~> 
01:21:44,602 
01:21:54,166 ~> 
01:21:56,361 
01:21:56,726 ~> 
01:21:58,682 


Nei, þeir eru fínir. 

-O.K. 

Eigum við að koma? 

-Já. 

Vá, sjáðu hvað 
þessi er léleg. 

Já, hún er ekki góð. 

En þú Siggi? 

Ert þú góður á skautum? 

-Ég er alveg ágætur. 

Jæja, sýndu mér þá. 

Já. 

Passaðu þig. 

Mjög gott. 

Flott! 

Hvernig var ég? 

Mjög góður, mjög góður. 

Ef þú æfir þig vel 
þá geturðu orðið virkilega 
góður hokkíspilari. 

Eins og þú? 

-Ja, kannski. 

Núna verðurðu að sýna mér 
hvað þú getur. -Allt í lagi. 

Nú ætla ég að elta þig. 

Allt í lagi? -Já. 

Eigum við að fara í kapp. 

-Já. Allt í lagi. 

Á ég að byrja. 

-Já, byrjaðu. 

Ég tel upp að þremur! 

Einn, tveir oooog... 

-Passaðu þig ! 

Ooo... Fyrirgefðu. 

Heyrðu, hæ, er allt í lagi 
með þig? Heyrirðu í mér? 
Hvað kom fyrir? 

-Ert þú með honum? 

Já. Heyrðu, viltu sækja 
hjálp, núna? -Já. 

Halló, heyrirðu í mér? 

Geturðu hringt á sjúkrabíl? 
-Hvað gerðist? 

Það var maður. Hann datt, 
það var maður sem datt. 

Já, komdu. 



01:21:58,886 --> 
01:22:00,035 
01:22:01,646 ~> 
01:22:03,796 
01:22:08,606 ~> 
01:22:09,925 
01:22:10,366 ~> 
01:22:11,845 
01:22:12,086 ~> 
01:22:14,839 
01:22:15,086 ~> 
01:22:16,804 
01:22:17,806 ~> 
01:22:19,922 
01:22:20,486 ~> 
01:22:23,876 
01:22:24,366 ~> 
01:22:25,594 
01:22:25,846 ~> 
01:22:28,155 
01:22:30,046 ~> 
01:22:35,882 
01:22:36,206 ~> 
01:22:38,356 
01:22:40,166 ~> 
01:22:41,440 
01:22:41,686 ~> 
01:22:42,801 
01:22:46,166 ~> 
01:22:49,476 
01:22:53,686 ~> 
01:22:55,278 
01:22:55,646 ~> 
01:22:57,955 
01:22:58,526 ~> 
01:23:01,962 
01:23:02,406 ~> 
01:23:04,397 
01:23:05,446 ~> 
01:23:08,404 
01:23:09,366 ~> 
01:23:12,119 
01:23:14,006 ~> 
01:23:15,758 
01:23:20,366 -> 
01:23:22,596 
01:23:22,966 ~> 
01:23:26,561 
01:23:28,486 ~> 
01:23:30,954 
01:23:31,446 ~> 
01:23:33,357 
01:23:34,486 ~> 
01:23:36,556 
01:23:39,886 ~> 
01:23:41,763 
01:23:42,046 ~> 


Hey... Halló... 

Ég skautaði á hann 
og hann datt. 

Ég held hann hafi 
rekið höfuðið í. 

Við skulum sjá. 

-Ó, guð minn góður. 

Hann er stórslasaður. 

Heyrðu, sjúkrabíll, við 
hringjum í Sjúkrabíl. 

Halló, hann heyrir 
ekki neitt. -Óli! 

Neyðarlínan... 

Okkur vantar sjúkrabíl 
hérna á Skautasvellið. 

Já, hann er... Hálf svona, hálf 
rotaður. Með skurð á enninu. 
Ekki hreyfa þig. 

Þú ert með skurð.. Á enninu. 

Ég ætla að setja... 

Nokkrar mínútur 
takk. 

Hvað gerðist? 

-Vertu bara rólegur, þú dast. 
Láta hérna teppi yfir hann. 

Setjið undir.. 

-Mér er...Mér er kalt. 

Svona. 

Við skulum... Já. 

Ég ætla að svo að fara og athuga 
með sjúkrabílinn.-Já.. 

Er þetta alvarlegt? 

-Bara skurður á enninu. 

Stór? 

-Kannski með heilahristing. 
Vertu bara alveg rólegur. 

Komið þið sæl. 

-Komdu sæl... 

Hvað segið þið gott? 

-Bara allt gott... Bara fínt... 

Við ætlum að byrja í dag 
á að fara úr skónum. 

Allir að fara úr skónum. 

-Já. 

Við ætlum að fara að 
máta nýja skó. 

Vitið þið hvað táfýla er? 

Táfýla. 

Táfýla. 

Táfýla. 



01:23:43,525 

01:23:44,566 ~> 
01:23:46,318 
01:23:49,846 ~> 
01:23:51,564 
01:23:52,726 ~> 
01:23:56,639 
01:23:57,486 ~> 
01:23:59,317 
01:23:59,566 ~> 
01:24:01,443 
01:24:03,766 -> 
01:24:06,200 
01:24:14,606 ~> 
01:24:15,595 
01:24:15,926 ~> 
01:24:18,520 
01:24:19,086 ~> 
01:24:20,758 
01:24:21,046 ~> 
01:24:21,717 
01:24:22,246 ~> 
01:24:26,285 
01:24:27,446 ~> 
01:24:31,678 
01:24:31,966 ~> 
01:24:33,524 
01:24:33,766 ~> 
01:24:35,677 
01:24:36,726 ~> 
01:24:42,244 
01:24:43,046 ~> 
01:24:44,559 
01:24:44,846 ~> 
01:24:47,599 
01:24:47,966 ~> 
01:24:50,275 
01:24:50,526 ~> 
01:24:53,404 
01:24:54,006 ~> 
01:24:56,520 
01:24:56,846 ~> 
01:25:00,077 
01:25:00,446 -> 
01:25:03,756 
01:25:04,046 ~> 
01:25:05,604 
01:25:05,846 ~> 
01:25:07,643 
01:25:07,886 ~> 
01:25:10,605 
01:25:12,486 ~> 
01:25:15,284 
01:25:15,726 ~> 
01:25:18,604 
01:25:21,406 -> 
01:25:25,001 


-Já... 

Við skulum geyma skóna. 

Yndisleg lykt. 

Allt í lagi. 

Og við ætlum að máta skó. 

Ég ætla að sýna ykkur. 
Þessir hérna skór. 

Ég passa. Ég passa 
í þessa skó. 

Passa þeir? 

Já, þeir eru kannski 
aðeins of litlir. 

Meiða þeir þig í tánum 
og hælnum? 

Ha? 

Meiða þeir þig í tánum og 
hælnum? -Nei, nei nei. 
Passa ég í þessa skó? 
-NeL.þeir eru of litlir. 

Of litlir. 

-Of litlir... 

Of litlir. 

Of litlir... 

Þessir skór? Of stórir. 

-Of stórir... 

Þeir eru of stórir. 

Of stórir... 

Ef ég ætla í búð að 
kaupa skó. -Já... 

Og ég fæ skó sem eru 
of stórir. -Já.... 

Þá segi ég. 

Áttu minni skó? 

Minni skó. -Áttu 
minni skó? Já... 

Ef ég fæ of litla skó. Þá 
segi ég. Áttu stærri skó? 
Stærri skó... Já. 

-Minni og stærri. 

Minni og stærri, já. 

Passar þú í þessa skó? 

Viltu máta? 

Nei... Dáldið of stórir. 
Prófaðu! 

Eru þeir of stórir? -Já. 

Nei, allt í lagi. 

Ef ég fara til sirkus. 

Viltu minni skó? 

-Já.. Já, áttu minni skó? 
Passarðu í þessa skó? 

-Nei, kannski eftir... 



01:25:25,366 ~> 
01:25:29,041 
01:25:30,766 ~> 
01:25:33,326 
01:25:35,686 ~> 
01:25:38,598 
01:25:39,686 ~> 
01:25:43,201 
01:25:43,766 ~> 
01:25:46,234 
01:25:47,846 ~> 
01:25:50,201 
01:25:50,606 ~> 
01:25:52,642 
01:25:52,926 ~> 
01:25:54,723 
01:26:00,206 ~> 
01:26:02,401 
01:26:02,686 ~> 
01:26:04,722 
01:26:05,686 ~> 
01:26:06,755 
01:26:07,046 ~> 
01:26:09,606 
01:26:11,086 ~> 
01:26:13,600 
01:26:13,886 ~> 
01:26:15,683 
01:26:15,926 ~> 
01:26:20,044 
01:26:20,326 ~> 
01:26:22,044 
01:26:22,246 ~> 
01:26:24,362 
01:26:27,206 ~> 
01:26:29,117 
01:26:29,366 ~> 
01:26:31,197 
01:26:31,486 ~> 
01:26:33,283 
01:26:33,566 ~> 
01:26:36,285 
01:26:37,126 ~> 
01:26:38,081 
01:26:38,326 ~> 
01:26:40,044 
01:26:42,206 ~> 
01:26:45,357 
01:26:46,926 ~> 
01:26:49,235 
01:26:49,486 ~> 
01:26:51,238 
01:26:52,286 ~> 
01:26:55,119 
01:26:58,486 ~> 
01:27:02,035 
01:27:02,526 ~> 


Athugum þessa skó. 

Passar þú i þessa skó? 

Já, þetta er betra. 

-Passa þeir vel? Já, já. 

Það er líka hægt að 
segja þeir smellpassa. 
Smellpassa. 

Passa mjög vel. -Smellpassa. 
Vilt þú vera í þessum skóm. 
Já, takk. 

Vilt þú prófa þessa skó? 

Já, ég prófa. 

Hvað kosta þeir? 

Já... Allt í lagi. 

Smellpassa þeir? 

-Já. 

Já, fínt. 


Amu. -Já. 

Vilt þú máta svona skó. -Já. 
Og hérna næsta líka. -Já, já. 
Gjörðu svo vel. 

Kannski þessi hérna, 
lítill en hinn stór. 

Passar þú í þessa skó? 

-Neii.. Þeir eru of stórir. 

Eru þeir of stór... 

Ég á minni skó. 

Viltu prófa þessa? 

-Já. 

Passa þessir? -Jáá_ 

Næstum því? 

-Næstum. 

Vantar þig ennþá minni skó? 
-Já.... 

Ég á ekki minni skó. -Já. 

Þú verður að fara í þína skó. 
Já... 

Julie, vilt þú máta 
þennan skó? -Já. 

Um... 

-Eru þeir of stórir? -Já... 

Þú þarft minni skó. 

Ég á enga minni skó. Nema. 
Passarðu í þessa skó? 

-O.K. 

Já. Allt í lagi hjá þér? 

-Já. Hvað kosta þessir skór? 
Þeir eru of litlir. Meiðirðu 
þig í tánni? -Já... 

Þú getur sagt. Nei 
þeir meiða mig. 

Mér er illt í tánni, 



01:27:04,960 

01:27:05,166 ~> 
01:27:07,441 
01:27:08,366 ~> 
01:27:10,118 
01:27:11,206 -> 
01:27:13,083 
01:27:14,606 ~> 
01:27:18,838 
01:27:19,566 ~> 
01:27:22,034 
01:27:22,286 -> 
01:27:23,639 
01:27:23,966 ~> 
01:27:26,639 
01:27:27,046 ~> 
01:27:29,844 
01:27:30,166 ~> 
01:27:32,236 
01:27:32,766 ~> 
01:27:37,442 
01:27:38,086 ~> 
01:27:39,838 
01:27:42,366 ~> 
01:27:43,242 
01:27:43,446 ~> 
01:27:44,515 
01:27:44,766 ~> 
01:27:45,721 
01:27:45,926 ~> 
01:27:46,676 
01:27:46,766 ~> 
01:27:47,278 
01:27:47,366 ~> 
01:27:48,719 
01:27:48,966 ~> 
01:27:50,604 
01:27:50,846 ~> 
01:27:52,404 
01:27:52,646 ~> 
01:27:53,715 
01:27:54,046 ~> 
01:27:56,844 
01:27:57,046 ~> 
01:27:57,683 
01:27:57,966 ~> 
01:28:00,878 
01:28:01,166 ~> 
01:28:02,360 
01:28:03,286 ~> 
01:28:03,923 
01:28:04,006 ~> 
01:28:05,359 
01:28:05,606 ~> 
01:28:06,925 
01:28:07,166 -> 
01:28:08,281 


þeir eru of litlir. 

Þú mátt líka fara í þína skó. 

Má ég... Og ég fer í mína skó. 

Þannig að,... 

Amu, ef þú ferð í búð. -Já. 

Til að kaupa skó. -Já, 
og þeir eru of stórir. -Já. 

Hvað segirðu þá? 

Má ég fá minni skó? 

-Má ég fá minni skó. Gott. 

Og Marko, ef þú færð 
skó sem eru of litlir. -Já. 

Og meiðir þig í tánni. 

Hvað segirðu þá? 

Ahh... Áttu stórri, stærri skó? 
-Áttu stærri skó? 

Stærri skó... 

-Flott. 

Góðan daginn. 

Já, góðan daginn, góðan daginn. 
Velkomin í skautahöllina. 

Ja, takk. 

Takk. 

Á að drífa sig á ísinn. 

-Já, já. 

Heyrðu við ætlum að leigja 
skauta. Hvað kostar það? 

300 krónur á manninn að ieigja 

Og þrjú hundruð krónur inn. 

600 og sex hundruð, 

tólf hundruð krónur samtals. 

Já. 

Já, já, ég ætla að borga. Ég 
borga fyrir okkur báða. 

Tólf hundruð krónur. 

-Já. 

Takk. 

Vitið þið hvernig 
skór þetta eru? 
íþróttir... 

-Já. 

Vitið þið fyrir hvaða íþrótt? 

-Já... 

Bowling...Keilu... 

-Keiluskór. Já. 



01:28:08,566 --> 

Keilu rétt. 

01:28:10,761 

Já... 

01:28:10,966 ~> 

Keilu... 

01:28:12,035 
01:28:12,206 ~> 

Ef maður fer í búð til að 

01:28:13,400 

kaupa skó. -Já. 

01:28:13,686 ~> 

Þá á maður skóna. -Já. 

01:28:15,836 
01:28:16,046 ~> 

Ef maður fer í keilu, þá þarf 

01:28:17,479 

maður að leigja skóna. 

01:28:17,686 ~> 

Þá færðu þá á meðan þú 

01:28:21,156 

ert að spila keilu. 

01:28:24,246 -> 

Svo skila þeim aftur. 

01:28:26,601 

Leigja. 

01:28:26,966 ~> 

Þessa ekki leigja. 

01:28:28,957 

-Ha? 

01:28:29,566 ~> 

Þessa ekki leigja. 

01:28:31,045 
01:28:31,486 ~> 

Þú átt ekki að leigja þessa 

01:28:32,441 

skó. -Nei. 

01:28:32,646 ~> 

Vá... 

01:28:34,364 

Sjáðu hvað þessi er léleg. 

01:28:43,646 ~> 

Já, hún er ekki góð. 

01:28:46,114 
01:28:46,526 ~> 

En þú Siggi, ert þú 

01:28:48,118 

góður á skautum? 

01:28:48,446 ~> 

Ég er alveg ágætur. 

01:28:50,562 
01:28:50,766 ~> 

Hérna... 

01:28:51,994 
01:28:52,726 ~> 

Hafið þið spilað keilu? 

01:28:53,920 
01:28:54,166 ~> 

Já, já... 

01:28:55,394 

Nei. 

01:28:55,646 ~> 

-Ekki aldrei? 

01:28:56,965 

Nei, nei... 

01:28:57,206 ~> 

Mjög gaman. 

01:28:58,764 

-Mjög gaman... 

01:28:59,206 ~> 

Ert þú góð í keilu? 

01:29:00,719 

-Nei... 

01:29:00,966 -> 

Ekki góð. 

01:29:03,605 
01:29:04,086 ~> 

Ertu léleg í keilu? 

01:29:05,041 

-Neii... 

01:29:05,526 -> 

Nei. Bara ágæt? 

01:29:08,324 

-Já... 

01:29:09,366 ~> 

Þú hefur aldrei prófað? 

01:29:11,675 
01:29:12,726 ~> 

Langar þig ekki að prófa? 

01:29:14,045 

-Jú... 

01:29:14,286 ~> 

En þú, Kristófer? 

01:29:16,436 
01:29:16,926 ~> 

Já, já, ég hérna búinn að prófa. 

01:29:17,961 
01:29:18,166 ~> 

Ert þú góður í keilu? 

01:29:19,679 
01:29:19,926 ~> 

Já, já... Hérna mikið gaman. 



01:29:20,802 

01:29:21,046 --> 
01:29:23,435 
01:29:23,726 --> 
01:29:25,796 
01:29:26,406 ~> 
01:29:29,125 
01:29:30,126 ~> 
01:29:32,924 
01:29:33,406 ~> 
01:29:35,078 
01:29:35,446 ~> 
01:29:36,799 
01:29:37,446 ~> 
01:29:40,483 
01:29:40,926 -> 
01:29:42,644 
01:29:43,686 ~> 
01:29:45,995 
01:29:46,286 ~> 
01:29:46,923 
01:29:47,166 ~> 
01:29:48,201 
01:29:48,406 ~> 
01:29:49,600 
01:29:50,126 ~> 
01:29:53,755 
01:29:54,486 ~> 
01:29:55,839 
01:29:56,046 -> 
01:29:57,525 
01:29:57,926 ~> 
01:29:59,359 
01:29:59,686 -> 
01:30:00,801 
01:30:01,046 ~> 
01:30:03,196 
01:30:03,486 ~> 
01:30:05,204 
01:30:05,446 ~> 
01:30:06,720 
01:30:06,966 ~> 
01:30:08,797 
01:30:09,366 ~> 
01:30:10,719 
01:30:11,126 ~> 
01:30:11,683 
01:30:11,886 ~> 
01:30:13,319 
01:30:13,526 ~> 
01:30:15,118 
01:30:17,006 ~> 
01:30:18,359 
01:30:18,646 ~> 
01:30:22,400 
01:30:23,086 ~> 
01:30:25,316 


Og stundum, allt í lagi. 

Stundum... 

-Þarftu að æfa þig? 

Já... 

Ég segja...Já... 

Ég er ekki snillingur. 

Bara ég... Allt í lagi. 

Allt í lagi. 

-Ágætur í keilu? -Já... 

En þú, Marko? 

-Já. 

Góður í keilu? 

-Ja... Ekki mjög góður. 

Bara góður. 

-Bara góður já... 

Nú skulum við öll hugsa 
okkur eina íþrótt. 

Já... 

Einhverja íþrótt. 

-Já, já... 

Hver er íþróttin þín? 

íþróttin mín er 
að...gera svona... 
með bog... 

Já... 

Með ör... 

Með ör og boga. 

-Já... 

ör og boga. Já... 

Bogfimi. 

Bogfimi, já... 

Hefur þú prófað bogfimi? 
-Já... 

Og ertu góður í bogfimi? 

-Já, já... 

Virkilega góður? 

-Já, já...Virkilega góður. 
Jáá.... 

Ég hef aldrei prófað.. 
Bogfimi. 

Hafið þið prófað... 
bogfimi? -Nei... 

Nei... 

Flott. Já.... 

Hver er íþróttin þín? 

Þetta hérna, mín er hérna. 
Ég veit ekki hvað á íslensku. 
Þetta er flugvél og svona.... 
Uff... 

Já... 

Svifflug. 



01:30:26,406 --> 
01:30:28,681 
01:30:29,246 -> 
01:30:31,965 
01:30:32,246 --> 
01:30:33,235 
01:30:33,566 --> 
01:30:36,000 
01:30:36,326 ~> 
01:30:38,760 
01:30:39,046 ~> 
01:30:40,399 
01:30:40,646 -> 
01:30:42,602 
01:30:42,886 ~> 
01:30:45,195 
01:30:45,446 ~> 
01:30:46,322 
01:30:46,566 ~> 
01:30:47,681 
01:30:47,966 ~> 
01:30:49,558 
01:30:50,406 ~> 
01:30:51,395 
01:30:51,686 ~> 
01:30:53,995 
01:30:55,406 ~> 
01:30:58,239 
01:30:58,606 ~> 
01:31:00,722 
01:31:01,166 -> 
01:31:02,485 
01:31:02,726 ~> 
01:31:04,921 
01:31:05,246 ~> 
01:31:08,397 
01:31:08,766 ~> 
01:31:09,516 
01:31:09,846 ~> 
01:31:12,838 
01:31:13,326 ~> 
01:31:16,159 
01:31:19,806 ~> 
01:31:21,285 
01:31:21,526 -> 
01:31:23,676 
01:31:24,086 ~> 
01:31:25,678 
01:31:26,006 ~> 
01:31:26,995 
01:31:27,246 ~> 
01:31:29,521 
01:31:30,086 ~> 
01:31:31,599 
01:31:31,886 ~> 
01:31:33,080 
01:31:34,006 ~> 


Sem maður festir á sig. 

-Já, já... Og hérna. 

Engin vél. 

Já... Nei. 

Og hérna... 

Og hoppa... Já... 
Fallhlífarstökk. Já.... 
Fallhlífarstökk. Já.... 

Hefurðu prófað 
fallhlífarstökk? 

Já, ég hérna... 

Prófað sýning... 

Ég er hérna í félag hérna 
í félagi í Grafarvogi. 

Jáá... 

Þetta var mikið gaman... 

Ertu góður í fallhlífarstökki? 
-Já. 

Já. Hafið þið prófað? 

Líka hérna hérna sviff... 
-Svifflug. 

Váá...hafið þið prófað 
fallhlífarstökk? 

Já... Nei... 

Adrenalín... 

Jáá... 

Munduð þið vilja prófa? 
-Já... 

Já... Ég myndi ekki þora því. 
Já... 

Getur þú farið með Amu 
í fallhlífarstökk? 

Já, kannski á sunnudaginn. 
-Já... 

Og hver er íþróttin þín? 
Um... 

Kannski krikket. 

Krikket, já 

Hefurðu spilað það? 
Hefurðu spilað það sjálf? 

Nei ég hef horft á það... 
-Já.... 

Hafið þið prófað að 
spila krikket? 

Nei. Nei... 

Ég skil ekki krikket. 

-Nei... 

Skilurðu krikket? 



01:31:36,315 

-Já. 

01:31:37,486 ~> 

Þú skilur það? 

01:31:39,556 

-Já. 

01:31:39,926 ~> 

Ég skil ekki krikket 

01:31:40,881 

Ég skil ekkert. 

01:31:41,166 ~> 

Ég skil ekki neitt. -Nei... 

01:31:42,519 

Skilur þú krikket? -Aha. 

01:31:42,806 ~> 

Skilurðu reglurnar? 

01:31:45,684 

-Reglurnar? 

01:31:46,566 ~> 

Veistu hvað er að gerast? 

01:31:48,363 

Þú horfir á krikket. 

01:31:48,886 ~> 

Já, já.... 

01:31:50,717 

-Þú skilur það? 

01:31:51,086 ~> 

Ja...Eitthvað... 

01:31:52,405 

Ekki allt... 

01:31:52,846 ~> 
01:31:55,724 

Ekki allt, nei. 

01:31:55,926 ~> 

Það er ekki spilað 

01:31:56,995 

krikket á íslandi. 

01:31:58,006 ~> 
01:31:59,564 

Bara golf. 

01:32:00,166 ~> 

Bara golf, allir að spila golf. 

01:32:01,485 

Já... 

01:32:01,926 ~> 

Allir horfa á 

01:32:03,644 

krikket á Indlandi. 

01:32:04,006 ~> 

Er það? -Já,... 

01:32:06,361 

Englandi líka. 

01:32:06,966 ~> 

Á Bretlandi og Pakistan 

01:32:08,684 

og... -Já.... 

01:32:09,486 ~> 
01:32:12,956 

Og hver er íþróttin þín? 

01:32:14,526 ~> 
01:32:15,925 

Ahhh... 

01:32:16,406 -> 

Körfubolti. 

01:32:17,202 

-Já. 

01:32:18,206 ~> 
01:32:19,559 

Körfubolti. 

01:32:20,046 ~> 

Allir búnir að prófa 

01:32:20,922 

körfubolta. 

01:32:21,166 ~> 

Ertu góð í körfubolta? 

01:32:21,996 

-Já.. 

01:32:22,206 ~> 

Er það? 

01:32:23,434 

-Já, mjög góð. 

01:32:23,886 ~> 

Ertu mjög góð? 

01:32:25,205 

Æfirðu kannski körfubolta? 

01:32:25,846 ~> 

Æfirðu? 

01:32:27,882 

-Að æfa. 

01:32:28,046 -> 
01:32:29,525 

Að spila oft. Að æfa? 

01:32:30,406 ~> 

Ekki núna. 

01:32:32,283 

-Ekki núna. 

01:32:33,166 ~> 

Ekki mikið sport. 

01:32:34,599 

-Nei, einmitt. 

01:32:34,966 ~> 
01:32:38,845 

En þú hefur áður verið að æfa? 

01:32:39,286 ~> 

Já... Til baka í Frakklandi. 

01:32:40,560 

-Já. 



01:32:41,766 --> 
01:32:44,644 
01:32:45,046 ~> 
01:32:46,445 
01:32:47,606 ~> 
01:32:49,437 
01:32:49,646 ~> 
01:32:50,522 
01:32:50,766 ~> 
01:32:53,041 
01:32:53,286 ~> 
01:32:54,639 
01:32:54,886 ~> 
01:32:57,923 
01:32:58,206 ~> 
01:32:59,116 
01:32:59,406 ~> 
01:33:00,725 
01:33:00,966 ~> 
01:33:02,285 
01:33:02,526 ~> 
01:33:04,482 
01:33:04,926 ~> 
01:33:05,563 
01:33:05,766 ~> 
01:33:06,881 
01:33:07,126 ~> 
01:33:09,799 
01:33:10,246 ~> 
01:33:11,076 
01:33:11,326 ~> 
01:33:12,361 
01:33:12,606 ~> 
01:33:15,120 
01:33:16,726 ~> 
01:33:19,445 
01:33:23,046 ~> 
01:33:25,116 
01:33:28,006 ~> 
01:33:30,042 
01:33:31,286 ~> 
01:33:33,925 
01:33:34,886 ~> 
01:33:37,639 
01:33:38,566 ~> 
01:33:41,285 
01:33:41,766 ~> 
01:33:45,884 
01:33:47,286 ~> 
01:33:49,720 
01:33:50,446 ~> 
01:33:52,914 
01:33:54,806 ~> 
01:33:56,603 
01:33:56,886 ~> 
01:33:58,285 
01:33:58,446 ~> 


Ég spila mikið. 

-Já... 

Og hefurðu verið að keppa? 
Veistu hvað er að keppa? 

Keppa? 

Tvö lið spila saman, 
eitt lið vinnur. -Já... 

Hefur þú verið að keppa? 

Já, já... 

Já, vá... 

Ég er ekki góð í körfubolta. 

Nú... 

Nei. Mérfinnst það voða gaman. 

En ég þarf að æfa mig. 

Ert þú góð í körfubolta? 

-Nei, ekki svo. 

Ekki. 

En þið strákar? 

Bara stundum, hérna... 

-Ekki mikið? 

Ekki mikið... 

En þú, Marko? 

Já, svolítið... 

Ég er ekki góður. 

Er einhver íþrótt sem er 
uppáhaldsíþróttin ykkar? 
Kannski... Ég veit ekki. 

Já... List... 

Hvað heitir það... 

Listdans á skautum. 

Listdans á skautum. 

-Já.... 

Hefurðu farið á skauta í 
Reykjavík? -Nei... 

Það er hægt. -Já... Þá þarf maður 
að leigja skauta. -Já. 

Og finna skauta sem passa. 

-Já... 

Já. Við ættum að fara 
öll saman á skauta. 

Myndir þú vilja fara á 
skauta? -Ha... 

Vilt þú fara á skauta? 

-Já, já. 

Já, já... Flott. 

O.K. 

Þá erum við búin að læra allt 



01:34:00,164 

sem við ætlum að læra í dag. 

01:34:00,846 ~> 

Þá segi ég bara 

01:34:02,757 

takk fyrir daginn. 

01:34:03,446 ~> 

Takk fyrir, sömuleiðis. 

01:34:05,164 

-Takk... 

01:34:05,446 ~> 

„Viltu læra íslensku?" 

01:34:07,004 
01:35:10,394 ~> 
01:35:18,711 

6. þáttur: Á slysavarðstofu 

01:35:20,434 ~> 

Hvar viltu fá hann? 

01:35:27,146 

-Já? 

01:35:52,554 ~> 

Við skulum koma hérna inn 

01:35:53,509 

á, inn á sárastofu. 

01:35:53,714 ~> 

Hérna. 

01:35:55,750 
01:36:02,074 ~> 

Góðan daginn. 

01:36:03,109 

-Góðan daginn. 

01:36:13,754 ~> 

Ég heiti Birna, 

01:36:15,506 

ég er hjúkrunarfræðingur. 

01:36:15,634 ~> 

Hvernig líður þér? 

01:36:18,592 

-Mér, mér líður vel. 

01:36:19,794 ~> 

Uhum...Hvað...Hvað var 

01:36:22,672 

það sem kom fyrir? 

01:36:23,554 ~> 

Eee... það var kona 

01:36:26,227 

sem skautaði á mig. 

01:36:26,554 ~> 

Já, og hann datt. 

01:36:29,785 

-Já. 

01:36:30,594 ~> 

Heldurðu að þú 

01:36:32,664 

hafir rotast? -Ha? 

01:36:33,634 ~> 

Já, hann rotaðist. 

01:36:37,263 

-Já. 

01:36:37,594 ~> 

Veistu nokkuð hvað 

01:36:40,233 

það var lengi? 

01:36:40,754 ~> 

A.. ja.. Kannski bara stutt. 

01:36:42,346 

Ein mínúta kannski. 

01:36:42,874 ~> 

Er þér flökurt? 

01:36:46,264 

-Ha flö? 

01:36:47,154 ~> 

Ógleði. 

01:36:50,226 
01:36:50,434 ~> 

Ja, nei. 

01:36:51,787 

Nei, ekki neitt. 

01:36:52,074 ~> 

Nei. 

01:36:54,429 
01:36:54,634 -> 

Finnurðu til, einhvers staðar? 

01:36:55,703 
01:36:56,234 ~> 

öh.. Já, ég er með höfuðverk 

01:36:57,633 

og svo er mér illt í hendinni. 

01:36:57,954 ~> 

Uhm. 

01:37:02,505 

Ertu ekki íslendingur? 

01:37:03,034 ~> 

Ha, nei, nei ég ég er 

01:37:05,946 

frá Kanada 

01:37:06,274 -> 

en mamma mín er íslensk. 

01:37:08,742 

-Aha. 

01:37:09,034 ~> 

Hann spilar hokkí í Kanada. 

01:37:11,229 

-Já. 

01:37:11,754 ~> 

Já, ég spila hokkí í Kanada 


01:37:15,030 

01:37:15,274 ~> 
01:37:19,631 
01:37:20,514 ~> 
01:37:22,664 
01:37:22,914 ~> 
01:37:24,825 
01:37:25,714 ~> 
01:37:28,672 
01:37:29,194 ~> 
01:37:30,547 
01:37:40,034 ~> 
01:37:41,911 
01:37:42,194 ~> 
01:37:43,593 
01:37:43,914 ~> 
01:37:45,870 
01:37:46,754 ~> 
01:37:48,665 
01:37:50,274 ~> 
01:37:51,627 
01:37:52,394 ~> 
01:37:54,908 
01:37:55,554 ~> 
01:37:58,512 
01:37:59,114 ~> 
01:38:03,585 
01:38:04,874 ~> 
01:38:07,388 
01:38:07,634 ~> 
01:38:10,307 
01:38:11,274 ~> 
01:38:13,230 
01:38:13,474 ~> 
01:38:16,466 
01:38:18,234 ~> 
01:38:19,633 
01:38:20,434 ~> 
01:38:22,709 
01:38:26,834 ~> 
01:38:31,146 
01:38:34,114 ~> 
01:38:37,550 
01:38:38,074 ~> 
01:38:39,393 
01:38:39,674 ~> 
01:38:41,346 
01:38:41,594 ~> 
01:38:44,950 
01:38:51,834 ~> 
01:38:53,665 
01:38:54,074 ~> 
01:38:56,304 
01:38:57,514 ~> 
01:39:00,028 
01:39:02,794 ~> 
01:39:05,183 


en dett á skautum á íslandi. 

Kanada. Ég hef komið til 
Kanada, ég var í Toronto. 

Nú. 

-Jæja. 

Nú ætla ég að sækja lækni. 
-Já. Til að skoða þig. 

Já... takk. 

Komdu sæll, Ólafur. 

-Sæl. 

Ég heiti Þórunn. 

-Já. 

Ég er læknir. 

-Já. 

Þú dast á skautum? 

-Já. 

Og hvar finnurðu til? 

E... Ég er með höfuðverk. 

Og svo, svo er mér illt 
hérna í hendinni. 

Já, já, barstu hendina fyrir þig 
þegar þú dast? -Ha? 

Já! Birna sagði mér að 
þú værir frá Kanada. 

Já. Já, það er rétt ég er frá 
Kanada. 

Þú hefur sem sagt dottið 
á hendina. 

Já, ég lenti á -Já, hendinni 
-Já. 

Þetta er í lagi. 

-Já. 

Umhum. 

Ah... Já. 

Já, við þurfum að taka mynd 
af hendinni. -Já. Já, já. 

Það þarf að sauma þetta. 
-S..sauma? 

Já, sauma. 

Já, sauma saman já. 

-Já, ahjá. 

En við verðum að deyfa 
þig fyrst. -Já, já, allt í lagi. 
Góðan daginn. 

-Góðan daginn. 

Ég ætla að fylgja þér upp í 
röntgen. -Já, já. 

Má ég koma með? 

-Já, já, það er allt í lagi. 

Aðeins að laga hérna. 

-Takk. Já. 

Já, þetta lítur bara vel út. 

Þú ert ekki brotinn. 



01:39:21,674 --> 
01:39:25,303 
01:39:25,954 --> 
01:39:28,184 
01:39:28,434 --> 
01:39:30,504 
01:39:31,674 ~> 
01:39:33,232 
01:39:33,474 ~> 
01:39:35,749 
01:39:36,594 ~> 
01:39:39,028 
01:39:39,714 ~> 
01:39:42,512 
01:39:42,834 ~> 
01:39:44,904 
01:39:47,714 ~> 
01:39:50,592 
01:39:51,994 ~> 
01:39:54,144 
01:39:54,994 ~> 
01:39:57,952 
01:39:58,394 ~> 
01:39:59,622 
01:39:59,874 ~> 
01:40:02,468 
01:40:21,994 ~> 
01:40:23,905 
01:40:29,434 ~> 
01:40:31,026 
01:40:32,674 ~> 
01:40:34,266 
01:40:35,474 ~> 
01:40:38,466 
01:40:38,994 ~> 
01:40:42,430 
01:40:42,554 ~> 
01:40:45,546 
01:40:46,114 ~> 
01:40:48,423 
01:40:48,794 ~> 
01:40:51,831 
01:40:52,914 ~> 
01:40:54,711 
01:40:55,234 ~> 
01:40:57,350 
01:40:58,674 ~> 
01:41:02,747 
01:41:03,154 ~> 
01:41:05,031 
01:41:05,794 ~> 
01:41:07,432 
01:41:07,634 ~> 
01:41:08,908 
01:41:09,514 ~> 
01:41:10,390 
01:41:10,634 ~> 


Svo það þarf ekki að setja 
höndina á þér í gifs. -Nei. 

En það væri ágætt að setja 
á hana teygjusokk. -Já. 

Og ef þú finnurtil. 

-Já. 

Þá skalt þú fá þér verkjatöflur. 

Ve ve verkjatöflur. 

-Já, verkjatöflur. 

Já,já. 

-Vertu sæll. 

Já, vertu sæl og þakka þér 
kærlega fyrir hjálpina. 

Hérna aðeins. 

-Já, fyrirgefðu. 

Þú skalt hafa þetta á í 
svona viku. -Já. 

En þú mátt hvíla þig á 
honum á nóttinni. -Já. 

Uhum Allt í lagi 

Ólafur, sestu í stólinn, ég 
skal keyra þig. -Já. 

Nei, nei, vitlaus átt. 

Siggi, ekki svona hratt! 

Afsakið. 

Nei ert þetta þú. 

-Ha? 

Sæll, Katla, það var ég sem 
rakst á þig á skautasvellinu. 

Ha já.Já, sæl, sæl. 

-Er allt í lagi með þig? 

Já, hann tognaði bara aðeins. 
-Já. 

Æ! 

Bara... Fyrirgefðu, ég... 

Fyrir mig? 

-Já. 

Takk. 

-Það var nú lítið. 

Ég heiti Ólafur og þetta 
er Siggi frændi minn. 

Já. 

-Hæ. Hæ. 

Hva hvert eruð þið að fara? 

Við erum að fara heim. -Já... 

Eruð þið á bíl eða? 

Nei nei, ég ætlaði bara að fara 
að hringja í leigubíl. -Já. 
Leigubíl! Nei, ég skutla ykkur. 



Já, já, takk. Jú 


01:41:13,068 

01:41:13,274 --> 
01:41:15,071 
01:41:15,994 --> 
01:41:18,189 
01:41:27,554 ~> 
01:41:29,067 
01:41:32,714 -> 
01:41:35,831 
01:41:37,034 ~> 
01:41:39,548 
01:41:39,914 ~> 
01:41:41,791 
01:41:42,154 ~> 
01:41:44,588 
01:41:44,834 ~> 
01:41:45,584 
01:41:46,794 ~> 
01:41:48,989 
01:42:22,714 ~> 
01:42:24,511 
01:42:25,274 ~> 
01:42:30,302 
01:42:31,914 ~> 
01:42:36,305 
01:42:38,034 ~> 
01:42:41,424 
01:42:41,994 ~> 
01:42:46,226 
01:42:47,154 ~> 
01:42:52,512 
01:42:54,434 ~> 
01:42:58,871 
01:42:59,274 ~> 
01:43:02,823 
01:43:03,074 ~> 
01:43:07,033 
01:43:08,354 ~> 
01:43:10,345 
01:43:10,634 -> 
01:43:18,268 
01:43:19,994 ~> 
01:43:22,144 
01:43:22,434 -> 
01:43:25,153 
01:43:25,434 ~> 
01:43:28,949 
01:43:29,434 ~> 
01:43:32,551 
01:43:33,234 ~> 
01:43:36,112 
01:43:36,634 ~> 
01:43:39,353 
01:43:39,634 -> 
01:43:42,273 
01:43:42,754 ~> 
01:43:44,824 


Takk, takk takk. 

Erþérillt? 

-Já, svolítið... í hendinni. 

Mig vantar kannski verkjatöflur. 

Við getum bara komið 
við í apóteki. 

Já, já, það væri fínt. 

-Er það ekki? 

Jú. 

Nei... Ég skal. 

-Já, takk. 

Sæl verið þið. 

-Sæl.. 

Nú ætium við að læra ýmis 
orð um sjúkrahús. -Já. 

Sjúkrahús er orð sem er 
gert úr tveimur orðum. 

Um. Það er að vera sjúkur. 

Sem þýðir að vera 
mjög veikur. Já. 

Og hús. Sjúkrahús. 

Hús fyrir mjög veikt fólk. 

Og sá sem er sjúklingur það er 
annaðhvort veikur maður. 

Eða veik kona. Síðan 
höfum við sjúkrabíll. 

Það er bíll fyrir sjúklinga. 

Fyrir sjúkt fólk. 

Sjúkrahúsið. 

Sjúkdómur. 

Hvað er það? 

Hérna hospítal. 

Nei... 

það er sjúkrahús. -Já, já... 
Sjúkdómur er veiki 
eins og malaría eða... 

Eitthvað annað. -Er það? 

Já, það er sjúkdómur. 

Og þegar maður. þegar maður 
er með sjúkdóm. 

Þá segir maður: Ég 
er með sjúkdóm. 

Ég er með krabbamein 
til dæmis. 

Já. Sjúkdómur. 


Hvað er spítali? 



01:43:45,634 --> 

Og spítali er í rauninni... 

01:43:47,386 

dönsk íslenska. 

01:43:47,994 ~> 

Já... Já...Já. 

01:43:51,873 

-Svona... 

01:43:52,194 ~> 

Eða.... Eða kannski 

01:43:54,230 

frekar ensk. Frá hospítal. 

01:43:55,234 ~> 

Frá spítali. 

01:43:58,465 

Já, ensk frekar. 

01:43:58,794 ~> 

Því á dönsku er það sygehus. 

01:44:00,989 

Já...já, ensk, ensk íslenska. 

01:44:01,274 ~> 

Komdu sæll, Ólafur. 

01:44:05,665 

-Sæl. 

01:44:10,474 ~> 

Ég heiti Þórunn. 

01:44:12,385 

-Já. 

01:44:12,594 ~> 

Ég er læknir. 

01:44:13,947 

-Já. 

01:44:14,314 ~> 

Þú dast á skautum. 

01:44:16,066 

-Já. Já? 

01:44:17,074 ~> 
01:44:19,144 

Og hvar finnurðu til? 

01:44:20,594 ~> 

E... Ég er með. Ég er 

01:44:22,107 

með höfuðverk. 

01:44:22,514 ~> 

Og svo er mér illt 

01:44:25,392 

hérna í hendinni. 

01:44:26,194 ~> 

Já, já, barstu hendina fyrir 

01:44:29,152 

þig þegar þú dast? 

01:44:29,634 ~> 
01:44:32,307 

Ha? 

01:44:33,714 ~> 

Já! Birna sagði mér að þú 

01:44:34,863 

værir frá Kanada. 

01:44:35,474 ~> 

Já, já, það er rétt ég er frá 

01:44:37,624 

Kanada. 

01:44:37,914 ~> 

Þú hefur semsagt 

01:44:40,747 

dottið á hendina. 

01:44:41,674 ~> 

Já, ég lenti á ...já, hendinni 

01:44:43,585 

Já. 

01:44:43,954 ~> 

Síðan höfum við lækni. 

01:44:46,229 

-Já...Já... 

01:44:46,474 ~> 
01:44:48,783 

Já. Og hvað gerir læknir? 

01:44:49,074 ~> 

Læknir ja. Hann er 

01:44:51,110 

maður einhver? 

01:44:51,394 ~> 
01:44:54,545 

Hann skrifar lyfseðil. 

01:44:55,354 ~> 

Hann skrifar lyfseðil. 

01:44:57,629 

Gott, Julie. 

01:44:57,954 ~> 

Og skoðar líka, hérna, maður 

01:44:59,273 

allt í lagi. Kannski illa. 

01:44:59,514 ~> 

Já. 

01:45:03,427 

-Og skoðar mann. 

01:45:03,794 ~> 

Og hlustar. 

01:45:05,147 

-Flott. 

01:45:05,474 ~> 
01:45:07,510 

Og hann, hann á að lækna nu 

01:45:07,754 ~> 

Já...Já...Já... 

01:45:11,064 

Já. 

01:45:11,394 -> 

Hann á að lækna mann. 



01:45:12,986 

01:45:13,274 --> 
01:45:16,471 
01:45:16,994 --> 
01:45:19,986 
01:45:20,674 ~> 
01:45:23,234 
01:45:23,474 -> 
01:45:24,623 
01:45:24,874 ~> 
01:45:27,183 
01:45:27,834 ~> 
01:45:33,750 
01:45:34,314 ~> 
01:45:37,386 
01:45:38,594 ~> 
01:45:41,791 
01:45:42,194 ~> 
01:45:44,754 
01:45:45,114 ~> 
01:45:46,786 
01:45:47,194 ~> 
01:45:51,107 
01:45:51,354 ~> 
01:45:53,185 
01:45:53,474 ~> 
01:45:55,624 
01:45:55,914 ~> 
01:45:58,792 
01:45:59,194 ~> 
01:45:59,944 
01:46:00,194 ~> 
01:46:01,707 
01:46:02,514 ~> 
01:46:05,870 
01:46:06,194 ~> 
01:46:07,912 
01:46:08,954 ~> 
01:46:12,867 
01:46:13,114 ~> 
01:46:13,944 
01:46:14,234 ~> 
01:46:17,351 
01:46:18,834 ~> 
01:46:21,792 
01:46:22,194 ~> 
01:46:23,832 
01:46:24,114 -> 
01:46:28,710 
01:46:29,794 ~> 
01:46:32,911 
01:46:33,794 ~> 
01:46:36,627 
01:46:37,114 -> 
01:46:43,986 
01:46:45,554 ~> 
01:46:50,548 


Stundum er það ekki hægt! 
Uhum. 

Læknir læknar. 
Hjúkrunarfræðingur. 

Oh... 

Hvað er það? 

Þeir hérna, apótekið. 

-Nei! 

Læknirinn er hæstur í... á 
spítalanum. í sjúkrahúsinu, 
svo kemur hjúkrunarfræðingur. 
-Já. 

Og hann hjálpar í sjúkrahúsið. 

Já, hjálpar læknunum á 
-Já. -Já,... 
á sjúkrahúsinu. 

-Já. 

Síðan er sjúkraliði. 

Já. 

Sjúkraliði er sá sem er undir 

í rauninni hjúkrunarfræðingnum. 

Sá sem er að vinna og 
alltaf að hjálpa öllum. 

Já... Já... 

Á sjúkrahúsinu. 

-Já. 

Skúra og...Já, sjúkraliði 
hjálpar til með að... 
fara með fólk. 

Ef það þarf að taka mynd, 
svona röntgenmynd. -Já... 

Til dæmis. 

Þá kemur sjúkraliði og fer með 
þig. í röntgenmynd. 

Og sjúkraliði hjálpar 
hjúkrunarfræðingnum. 

Já... Já... 

-Alltaf. 

Læknir er hérna yfirmaður, 
og er þetta í lagi orð. 

En hjú...? 

-Hjúkrunarfræðingur. Já. 

Já, því að hjúkrun. 

-Mama mia. 

Hjúkrunarfræðingur, hjúkrar. 
Hjúkrar fólki. 

Að hjúkra er passa, að hjálpa. 

Það er ekki alveg það sama 
og að lækna. 



01:46:51,074 --> 
01:46:54,066 

Já... Já... Já... 

01:46:54,954 ~> 

En það er að passa að þér 

01:46:55,989 

líði vel. -Já. 

01:46:56,234 ~> 

Og fræðingur kemur frá 

01:46:58,794 

fræði. -Já. 

01:47:01,434 ~> 

Eins og sagnfræði, ef þú 

01:47:06,224 

ert að læra um sögu. 

01:47:10,274 ~> 

Napóleon og... 

01:47:15,268 

-Já...Já...Já... 

01:47:15,554 ~> 

Stærðfræði sem er tveir 

01:47:17,624 

plús tveir eru fjórir. 

01:47:18,194 ~> 
01:47:22,073 

Það erfræði. 

01:47:22,394 ~> 

Verkfræðingur. 

01:47:23,986 

-Verkfræðingur. Já. 

01:47:24,754 ~> 

Fræðingur er sá sem að 

01:47:27,507 

veit mikið um eitthvað. 

01:47:28,554 ~> 

Síðan höfum við slys. 

01:47:32,149 

Eins og bílslys. Já. 

01:47:33,674 ~> 

Slys, ef fólk meiðir sig. 

01:47:37,872 

-Já. 

01:47:38,874 ~> 

Þegar það fær sár og 

01:47:42,105 

mikið blóð og svoleiðis. 

01:47:42,474 ~> 

Slys. Slysavarðstofan. 

01:47:45,944 

Sem að við köllum oft slysó. 

01:47:47,394 ~> 
01:47:54,152 

Sem er stytting eins og strætó. 

01:47:57,394 ~> 
01:48:00,909 

í staðinn fyrir strætisvagn. 

01:48:01,154 ~> 

Slysó. Slysavarðstofan. 

01:48:03,384 

Er þar sem við förum. 

01:48:03,634 ~> 

Þegar við þurfum að fara 

01:48:07,263 

beint til læknis. 

01:48:07,554 ~> 

Af því að eitthvað kom fyrir. 

01:48:10,671 

-Já... Já...Já... 

01:48:10,954 ~> 

Ef við skerum puttann af. 

01:48:12,990 

eða við dettum og rotumst. 

01:48:13,874 ~> 
01:48:18,425 

Vitið þið. Hvað að rotast er? 

01:48:18,794 ~> 

Nei...Nei... Nei... 

01:48:20,273 

Nei! 

01:48:20,634 ~> 

Það er ef maður til dæmis. 

01:48:22,113 

ég myndi núna. 

01:48:22,434 -> 

Ef að Julie myndi núna 

01:48:26,825 

koma og iemja mig. 

01:48:27,154 ~> 
01:48:29,668 

Nei! 

01:48:30,074 ~> 

Eða ég mundi detta. 

01:48:30,984 

Já... Já... Já... 

01:48:31,314 ~> 

í gólfið og fá mikið högg í höfuðið 

01:48:33,782 

þannig að ég sofna. 

01:48:34,074 ~> 
01:48:38,590 

Já... Já... Já... 

01:48:39,074 ~> 

Já, kannski í tvær mínútur. 

01:48:40,951 

Kannski í þrjár mínútur. 

01:48:41,594 ~> 

Já... Já... Já... 



01:48:43,664 

01:48:43,954 --> 
01:48:46,991 
01:48:47,434 --> 
01:48:50,426 
01:48:50,714 ~> 
01:48:54,309 
01:48:54,674 ~> 
01:48:55,663 
01:48:55,914 ~> 
01:48:58,906 
01:48:59,474 -> 
01:49:04,548 
01:49:05,554 ~> 
01:49:06,384 
01:49:07,314 ~> 
01:49:11,307 
01:49:11,714 ~> 
01:49:16,868 
01:49:17,594 ~> 
01:49:21,473 
01:49:21,794 ~> 
01:49:23,386 
01:49:26,434 ~> 
01:49:27,071 
01:49:27,314 ~> 
01:49:30,624 
01:49:31,314 ~> 
01:49:34,989 
01:49:35,314 ~> 
01:49:37,066 
01:49:37,834 ~> 
01:49:42,624 
01:49:43,154 ~> 
01:49:45,224 
01:49:45,634 ~> 
01:49:48,387 
01:49:48,794 ~> 
01:49:50,512 
01:49:50,834 -> 
01:49:52,267 
01:49:54,434 ~> 
01:49:57,312 
01:49:58,354 ~> 
01:50:00,663 
01:50:00,954 ~> 
01:50:02,069 
01:50:02,314 ~> 
01:50:03,872 
01:50:04,154 ~> 
01:50:07,988 
01:50:08,234 ~> 
01:50:11,146 
01:50:11,474 -> 
01:50:12,304 
01:50:12,514 ~> 
01:50:14,789 


-iá, það er að rotast. 

Og það getur verið hættulegt 
að rotast. -Já... Já... Já... 

Því heilinn getur. ..Það getur 
verið mjög hættulegt. 

Já... Já... Já.... 

Og þegar maður rotast, þá 
spyr hjúkrunarfræðingurinn... 
Og læknirinn: er þér flökurt? 
-Já... Já... Já... 

Já. 

Flökurt? Konur sem eru ófrískar. 
-Já... Já... Já... 

Þeim er oft flökurt. -Já... 

Er þér flökurt Kristoff? 

Nei, ég hérna ekki. 

Ég er bara allt í lagi. 

Já. Allt í lagi. 

O.K. 

Slysavarðstofan skiptist 
í tvær deildir. 

í slysadeild sem maður fer ef 
það er ekki mikið að. 

Ef það er bara smá slys. 

En ef það er mjög alvarlegt. þá 
fer maður á bráðadeild. 

Já... Já... Já... 

-Alvarleg slys. 

Já... Já... Já... 

Já, við þurfum að taka 
mynd af hendinni. 

Já. Já, j.á 

Það Þarf að sauma þetta. 
-S..sauma? 

Já, sauma. 

-Já, sauma saman já. 

Já, ahjá. 

En við verðum nú að deyfa þig 
fyrst. -Já, já. 

Síðan er maður læknaður. 
Læknirinn læknar mann. 

Setur mann kannski í gifs. 

Þarf að sauma? 

Já... Já... Já... 

Og kannski þarf að skera upp. 
-Já... Já... Já... 

Já. Og kemur mikið blóð. 

Svo að sauma. 



01:50:15,154 --> 
01:50:18,305 

Sauma saman. 

01:50:18,994 ~> 

Og eftir svo lítinn tíma, þá 

01:50:20,473 

þarf maður að koma aftur. 

01:50:21,074 ~> 
01:50:25,545 

Þá fer maður í endurkomu. 

01:50:26,594 ~> 

Endur er aftur. 

01:50:29,233 

Eins og endurtaka! 

01:50:29,514 ~> 

Viltu endurtaka? 

01:50:32,586 

-Já... Já... Já... 

01:50:33,114 ~> 

Já. Endurkoma. 

01:50:36,072 

-Já... Já... Já... 

01:50:36,594 -> 
01:50:38,903 

Síðan eru á, á sjúkrahúsinu. 

01:50:40,314 ~> 

Eru allskonar deildir. Margar, 

01:50:43,670 

margar deildir. -Já.. 

01:50:47,994 ~> 

Sem ég ætla ekki að tala um. 

01:50:51,987 

En ein deild. 

01:50:52,314 ~> 

Er skurðdeild. 

01:50:56,626 

Já. 

01:50:57,274 ~> 
01:51:02,348 

Og þar er skurðlæknir. 

01:51:05,794 ~> 

Vitið þið hvað 

01:51:09,628 

skurðlæknir er? 

01:51:16,714 ~> 
01:51:18,545 

Það er hnífur eða? 

01:51:18,834 -> 

Já, að skera upp. 

01:51:20,426 

-Já... Já... Já... 

01:51:20,794 ~> 

Upp. það er uppskurður. 

01:51:23,672 

-Já... Já... Já... 

01:51:25,634 ~> 

Þannig að skurðlæknir er 

01:51:30,708 

læknirinn sem sker. 

01:51:36,594 ~> 
01:51:39,745 

Já... Já... Já... 

01:51:40,114 ~> 

Þegar maður er skorinn upp. 

01:51:41,388 

þegar maður fer í uppskurð. 

01:51:42,354 ~> 
01:51:45,824 

Þá þarf að deyfa.. mann. 

01:51:46,114 ~> 
01:51:49,663 

Deyfa. 

01:51:50,794 -> 
01:51:54,150 

Svo maður finni ekki til. 

01:51:54,554 ~> 

Þegar maður fær sprautu í sig. 

01:51:56,192 

-Já... Já... Já... 

01:51:56,474 -> 

Og. Og það er hægt 

01:51:59,113 

að skera. -Já. 

01:51:59,514 ~> 

Og stundum þarf að... 

01:52:01,266 

svæfa ...mann. 

01:52:01,554 ~> 
01:52:06,150 

Hvað er þá? 

01:52:07,514 ~> 

Svæfa? 

01:52:08,788 

-Já... Já... Já... 

01:52:09,754 ~> 

Já, að sofa. 

01:52:11,551 

Sofa. Já. 

01:52:11,834 ~> 
01:52:14,109 

Og læknarnir sem að gera þetta. 

01:52:15,114 ~> 

Heita deyfingarlæknir 



01:52:18,584 

og svæfingarlæknir. 

01:52:19,354 --> 

Já... Já... 

01:52:31,869 
01:52:32,874 --> 

Já... 

01:52:34,307 

Svæfingalæknir. 

01:52:41,354 -> 

Þið sjáið að það er oft hægt 

01:52:44,551 

að skilja íslensku ef maður 

01:52:44,914 -> 

tekur orðin í sundur. 

01:52:48,589 

-Já... Já... Já... 

01:52:48,874 ~> 

Það er mjög skýrt. 

01:52:51,786 

-Já... Já... Já... 

01:52:52,154 ~> 

Ekki satt? 

01:52:54,384 

-Já... Já... Já... 

01:52:54,754 ~> 

Ég held að þetta sé nóg 

01:52:56,665 

af orðum í bili. 

01:52:57,034 ~> 

Nú ætla ég að sýna ykkur 

01:52:59,867 

svolítið annað. 

01:53:00,834 ~> 

Og það er... 

01:53:03,189 
01:53:04,434 -> 

Ef að þið eigið bíl? 

01:53:05,833 

-Já... 

01:53:06,914 -> 

Þá er mjög gott að vera 

01:53:09,109 

með svona, sjúkra... 

01:53:09,514 -> 

Sjúkratösku íbílnum. 

01:53:12,028 
01:53:13,234 -> 

Því að stundum er vont veður. 

01:53:15,748 
01:53:16,914 ~> 

Og við þurfum kannski að vera 

01:53:19,633 

föst í snjóskafli, í snjó. 

01:53:19,874 ~> 

Já... Já... Já... 

01:53:23,787 

-Lengi. 

01:53:24,074 ~> 

Og kannski kemur eitthvað fyrir 

01:53:25,268 

og við meiðum okkur. 

01:53:25,514 ~> 

Þá er gott að vera með svona 

01:53:29,473 

sjúkratösku sem að hefur... 

01:53:29,754 ~> 

Allskonar... 

01:53:33,952 
01:53:34,234 -> 

Allskonar hluti til þess að 

01:53:36,702 

nota ef maður slasast. 

01:53:37,874 ~> 

Og líka... 

01:53:41,947 

Leiðbeiningar til að lesa. 

01:53:44,714 ~> 

Til að hjálpa fólki sem er veikt. 

01:53:49,390 

-Já... Já... Já... 

01:53:50,194 ~> 

Bækur bara. -Já, eins 

01:53:54,107 

og hjartahnoð. 

01:53:54,674 ~> 

Það erfyrsta hjálp. 

01:53:57,825 
01:53:58,114 ~> 

Fyrsta hjálp. -Já. Já... Já... 

01:53:59,945 

Þetta er mjög sniðugt. 

01:54:00,194 ~> 

Þá er þetta komið. 

01:54:02,503 

Takk fyrir í dag. 

01:54:02,874 -> 

„Viltu læra íslensku?" 

01:54:04,512 
01:55:08,575 ~> 
01:55:16,209 

7. þáttur: í lyfjaverslun 

01:55:17,455 ~> 

Góðan dag. 


01:55:25,692 

01:55:30,375 ~> 
01:55:31,694 
01:55:31,895 ~> 
01:55:33,328 
01:55:33,575 ~> 
01:55:36,009 
01:55:36,255 ~> 
01:55:37,210 
01:55:37,495 ~> 
01:55:41,727 
01:55:42,455 ~> 
01:55:43,410 
01:55:43,655 ~> 
01:55:46,613 
01:55:46,935 ~> 
01:55:51,565 
01:55:52,015 ~> 
01:55:53,414 
01:55:53,775 ~> 
01:55:56,164 
01:55:56,735 ~> 
01:55:58,373 
01:55:59,175 ~> 
01:56:02,212 
01:56:03,975 ~> 
01:56:07,524 
01:56:07,775 ~> 
01:56:09,413 
01:56:09,775 ~> 
01:56:11,766 
01:56:12,695 ~> 
01:56:14,447 
01:56:14,735 ~> 
01:56:15,770 
01:56:16,015 ~> 
01:56:17,528 
01:56:17,895 ~> 
01:56:19,328 
01:56:31,015 ~> 
01:56:31,811 
01:56:56,535 ~> 
01:56:58,366 
01:56:58,615 ~> 
01:57:00,651 
01:57:00,935 ~> 
01:57:03,005 
01:57:03,815 ~> 
01:57:06,329 
01:57:06,655 ~> 
01:57:08,930 
01:57:09,175 ~> 
01:57:11,609 
01:57:11,855 ~> 
01:57:13,766 
01:57:14,055 ~> 
01:57:15,613 


-Góðan dag. 

Get ég aðstoðað. 

-Ha? 

Já. Get ég aðstoðað þig, 
get ég hjálpað þér. 

Já. Já, takk. 

Mér, mér er illt í höfðinu 
og mig vantar þarna... 

Verkjalyf. 

Já. Já, verkja, verkjatöflur. 
-Verkjatöflur. 

Uh, hvaða töflur viltu fá? 

Viltu fá íbúfen, paratabs 
eða panódíl? 

Uh. Hvaða, hvaða verkjatöflur 
eru bestar? 

Þér er illt í höfðinu? 

-Já. 

Þessar.. 
eru þá bestar. 

Hvað viltu margar? Viltu tuttugu 
eða þrjátíu stykki? 

Bara tuttugu, takk. 

Var það eitthvað fleira? 

-Nei takk. 

Viltu poka? 

-Nei takk. Nei takk. 

Ég tek þær bara svona. 

Það eru þá hundrað 
sextíu og níu krónur. 

Já, gjörðu svo vel. 

Takk. 

Nei, Ólafur! 

-Nei...Hæ! 

Guð, hvað kom fyrir? 
-Æ,ææ,óóo...Ég á. 

Ég datt á hausinn í 
skautahöllinni. 

Þú, íshokkímeistarinn sjálfur! 

Nei... Það var ég sem skautaði 
á hann, hann datt 
Sara, þetta er Katla. 

Katla, þetta er, þetta er 
Sara frænka mín. 

Hæ hæ. 

-Já. Hæ. 

Ég heiti íris. Hæ, Ólafur. 

-Hæ. 



01:57:16,175 ~> 
01:57:18,814 
01:57:19,375 ~> 
01:57:22,014 
01:57:22,415 ~> 
01:57:24,975 
01:57:25,175 ~> 
01:57:27,769 
01:57:28,015 ~> 
01:57:28,652 
01:57:28,855 ~> 
01:57:29,970 
01:57:30,215 ~> 
01:57:32,171 
01:57:32,375 ~> 
01:57:32,966 
01:57:33,175 ~> 
01:57:34,528 
01:57:34,775 ~> 
01:57:37,289 
01:57:37,695 ~> 
01:57:39,014 
01:57:39,215 ~> 
01:57:40,443 
01:57:40,655 ~> 
01:57:42,805 
01:57:43,095 ~> 
01:57:43,925 
01:57:44,135 ~> 
01:57:45,329 
01:57:53,095 ~> 
01:57:55,893 
01:57:59,535 ~> 
01:58:01,366 
01:58:01,815 ~> 
01:58:02,930 
01:58:03,215 ~> 
01:58:04,933 
01:58:26,175 ~> 
01:58:29,167 
01:58:29,495 ~> 
01:58:32,771 
01:58:33,055 ~> 
01:58:34,613 
01:58:38,055 ~> 
01:58:39,727 
01:58:40,735 ~> 
01:58:43,613 
01:58:43,855 ~> 
01:58:45,004 
01:58:45,295 ~> 
01:58:47,331 
01:58:47,615 ~> 
01:58:48,889 
01:58:49,135 ~> 
01:58:50,727 
01:58:54,855 ~> 


Manst þú ekki eftir mér? 
-Ég..eee. íris. 

Við hittumst fyrir framan 
sundlaugina. -Já. Já... 

Vinkona hennar Söru. Já, já 
-vinkona hennar Söru, íris. 

Hæ. 

Bíddu, ertu tognaður eða? 

E...Já... Já, aðeins bara, 
pínu, pínu lítið. 

Æi. 

Þetta er allt í lagi. 

-Fyrirgefðu? 

En bíddu, hvar er Siggi? 

-Hann bíður... í bílnum. 

Á ég ekki að skutla 
ykkur heim? 

É..Ég er að skutla þeim. 

Já. Já. Ok. Þá sjáumst 
við bara heima! 

Ok bless bless... 

Bless. 

Bless...Blesss. 

Góðan dag! 

Ég er hérna með lyfseðil. 

Þetta tekur tíu mínútur. 

Aha... 

-Ætlarðu að bíða? 

Já, takk, ég ætla að bíða. 

Takk. 

Heyrðu, mig vantar varalit. 

-Já, af hverju færðu þér ekki? 
Kannski einhvern bleikan. 

Nei, þessi er fáránlegur. 

Þessi er alltof bleikur. 

Þessi er flottur! 

-Má ég sjá. 

Já, þessi er mjög flottur. 

-Hann er ótrúlega flottur. 

Fáðu þér hann. 

-Aha... 

Heyrðu... Æ ég er ekki 
með neinn pening. 

Nei, ekkert mál, ég skal lána þér. 


Er það? -Já... 

Frábært. 

Þú þarft eiginlega að fá 
þér naglalakk í stíl. 

Já... 



01:58:56,732 

01:58:56,975 ~> 
01:58:58,044 
01:58:59,495 ~> 
01:59:00,644 
01:59:01,015 ~> 
01:59:02,846 
01:59:03,095 ~> 
01:59:04,687 
01:59:05,215 ~> 
01:59:06,443 
01:59:06,735 ~> 
01:59:08,612 
01:59:08,855 ~> 
01:59:10,288 
01:59:10,535 ~> 
01:59:12,093 
01:59:13,815 ~> 
01:59:15,214 
01:59:15,495 ~> 
01:59:17,326 
01:59:18,095 ~> 
01:59:19,813 
01:59:25,935 ~> 
01:59:27,687 
01:59:27,935 ~> 
01:59:30,449 
01:59:30,975 ~> 
01:59:33,773 
01:59:34,215 ~> 
01:59:35,967 
01:59:37,415 ~> 
01:59:39,246 
01:59:40,495 ~> 
01:59:41,291 
01:59:41,535 ~> 
01:59:43,366 
01:59:43,615 ~> 
01:59:46,254 
01:59:47,295 ~> 
01:59:48,774 
01:59:49,255 ~> 
01:59:50,847 
01:59:52,815 ~> 
01:59:54,328 
01:59:55,375 ~> 
01:59:57,013 
02:00:01,335 ~> 
02 : 00 : 02,688 
02:00:05,015 ~> 
02:00:08,530 
02:00:08,615 ~> 
02:00:11,493 
02:00:12,215 ~> 
02:00:14,251 
02:00:37,655 ~> 
02:00:39,213 


þetta... 

Nei vá, þetta er alltof dökkt. 
-Alltof dökkt. 

Þessi hérna er ótrúlega flottur. 

Já, þetta er mjög flott. 

Fyrirgefðu, hvað kostar 
naglalakkið? 

Fjórtán hundruð og 
tuttugu krónur. 

Lánaðu mér fyrir því líka? 

-Já, ekkert mál. 

Heyrðu mig vantar 
naglaklippur. 

Fyrirgefðu. Hvar ertu 
með naglaklippur? 

Hérna, gjörðu svo vel. 

Naglaklippur, þær eru hér. 

Hvernig viltu, litlar eða stórar? 

Stórar. 

Mig vantar þetta á táneglur. 

Já, þá eru það þessar hérna. 

Já, takk. 

-Gjörið þið svo vel. 

Heyrðu... 

Svo vantar þig bómull 
var það ekki? 

Já, hún er hér. 

Og bindi. Ah. 

Voru það ekki þessi? 

-Jú. 

Þessi eru ótrúlega fín.. 

Sara Jónsdóttir. 

Heyrðu, naglalakkið 
og varaliturinn... 

Það er Sara. 

Það eru lyfin. Þetta lyf á að 
taka þrisvar sinnum á dag. 

Já. 

-Var það nokkuð fleira? 

Nei takk. Ég er bara 
með þetta hérna. 

Heyrðu... Alveg rétt. 

Ég er með hérna brunasár. Áttu 
eitthvert krem á þetta? 



Vá... Hvernig brenndirðu þig? 


02:00:39,495 ~> 
02:00:42,487 
02:00:44,015 ~> 
02:00:45,767 
02:00:46,015 ~> 
02:00:47,448 
02:00:47,695 ~> 
02:00:49,174 
02:00:50,295 ~> 
02:00:53,367 
02:00:54,175 ~> 
02:00:55,528 
02:00:59,255 ~> 
02:01:00,370 
02:01:05,935 ~> 
02:01:08,733 
02:01:21,095 ~> 
02:01:22,847 
02:01:33,415 ~> 
02:01:34,643 
02:01:34,895 ~> 
02:01:36,726 
02:01:39,015 ~> 
02:01:40,892 
02:01:41,135 ~> 
02:01:45,686 
02:01:48,495 ~> 
02:01:49,769 
02:01:49,975 ~> 
02:01:51,693 
02:01:52,015 ~> 
02:01:54,734 
02:01:54,975 ~> 
02:01:56,533 
02:01:56,735 ~> 
02:01:58,168 
02:01:58,415 ~> 
02:02:00,007 
02:02:00,375 ~> 
02:02:02,127 
02:02:02,375 ~> 
02:02:04,935 
02:02:06,575 ~> 
02:02:08,167 
02:02:08,455 ~> 
02:02:09,570 
02:02:09,855 ~> 
02:02:12,972 
02:02:13,415 ~> 
02:02:14,450 
02:02:14,655 ~> 
02:02:16,213 
02:02:16,495 ~> 
02:02:18,565 
02:02:21,375 ~> 
02:02:25,971 
02:02:27,775 ~> 


Ég brenndi mig á grillinu heima. 

Var það ekki vont? 

-Ótrúlega vont. 

Þetta hérna er mjög græðandi. 

Heyrðu.. Ég ætla bara að fá það. 

Gjörðu svo vel. 

Sex þúsund, þrjú hundruð, 
þrjátíu og tvær. 

Gjörðu svo vel. 

-Takk fyrir. 

Góðan dag... -Góðan dag. 

Sonur minn, hann fékk 
svona í skólanum. 

Já... einmitt. 

Eigið þið svona lúsakamba? 

-Já, þeir eru hér. 

Gjörðu svo vel. 

Nú já, og hvernig notar 
maður þetta? 

Þú þarft að kemba á honum 
hárið... Svona. 

Það eru allar nánari upplýsingar 

í þessum bæklingi. 

Og ef hann er með lús eða nyt. 

Það eru svona lítil hvít egg. 

-Já. 

Þá þarftu að kaupa lúsasjampó. 
-Nú nú... 

Og sjampóið drepur lúsina. 

Heyrðu ég tek bara kambinn. 

Hvað, hvað kostar þetta. 
-Hundrað og þrjátíu krónur. 
Hundrað og þrjátíu. 

Gjörðu svo vel. 

-Takk fyrir. 

Og gangi þér vel? 

-Sömuleiðis, takk. 

Stundum erum við veik. 

Okkur líður ekki vel. 

Get ég aðstoðað? 

-Ha? 

Já. Get ég aðstoðað þig, 



02:02:29,288 

02:02:29,535 ~> 
02:02:32,003 
02:02:32,215 ~> 
02:02:33,250 
02:02:33,495 ~> 
02:02:37,329 
02:02:38,415 ~> 
02:02:39,211 
02:02:39,415 ~> 
02:02:42,327 
02:02:42,775 ~> 
02:02:47,565 
02:02:47,855 ~> 
02:02:49,447 
02:02:49,815 ~> 
02:02:52,010 
02:02:52,415 ~> 
02:02:54,053 
02:02:54,335 ~> 
02:02:57,532 
02:03:00,015 ~> 
02:03:03,485 
02:03:03,735 ~> 
02:03:05,054 
02:03:05,615 ~> 
02:03:07,492 
02:03:08,815 ~> 
02:03:11,329 
02:03:12,295 ~> 
02:03:14,763 
02:03:16,015 ~> 
02:03:19,087 
02:03:20,255 ~> 
02:03:21,370 
02:03:21,695 ~> 
02:03:23,333 
02:03:23,575 ~> 
02:03:25,566 
02:03:26,335 ~> 
02:03:27,370 
02:03:27,615 ~> 
02:03:30,209 
02:03:31,495 ~> 
02:03:35,568 
02:03:36,135 ~> 
02:03:38,444 
02:03:39,935 ~> 
02:03:42,005 
02:03:42,455 ~> 
02:03:45,288 
02:03:45,695 ~> 
02:03:46,764 
02:03:50,655 ~> 
02:03:53,453 
02:03:54,175 ~> 
02:03:55,324 


get ég hjálpað þér? 

Já. Já, takk. 

Mér mér er illt í höfðinu 
og mig vantar þarna... 

Verkjalyf. 

Já. Já, verkja, verkjatöflur. 
-Verkjatöflur. 

Uh, hvaða töflur viltu fá? 

Viltu fá íbúfen, paratabs 
eða panódíl? 

Uh. Hvaða hvaða verkjatöflur 
eru bestar? 

Þér er illt í höfðinu? 

-Já. 

Þessar.... 
eru þá bestar. 

Hvað viltu margar? Viltu tuttugu 
eða þrjátíu stykki? 

Bara tuttugu, takk. 

Var það eitthvað fleira? 

-Nei takk. 

Erum. Okkur er illt í höfðinu. 

Við erum með höfuðverk. 

Þá þurfum við að fá verkjatöflur. 

Já.Já... 

Verkjatöflur. 

-Já...Já... 

Til að líða vel. 

-Já...Já... 

Til að... 

-Já...Já_ 

Já. Og taka bara eina 
eða tvær. Ekki of mikið. 

Þetta er þarna fyrir, fyrir tennur. 
Fyrir með tannpínu. 

Stundum er okkur illt 
í tönnunum. -Já...Já... 

Ah... Með verk í tönnunum. 

þá erum við með tannpínu. 
Tannpínu. -Já...Já... 

Já...Já. 

Ég er með verk í maganum. 
-Já...Já... 

Já... 

Ég er með maga... 
magaverk eða magapínu. 



02:03:55,655 --> 
02:04:00,365 
02:04:02,095 »> 
02:04:04,609 
02:04:06,695 --> 
02:04:07,650 
02:04:07,735 --> 
02:04:11,774 
02:04:12,055 --> 
02:04:14,444 
02:04:14,815 --> 
02:04:16,294 
02:04:16,535 --> 
02:04:18,605 
02:04:18,895 --> 
02:04:22,524 
02:04:22,815 --> 
02:04:25,534 
02:04:26,615 --> 
02:04:29,766 
02:04:30,095 --> 
02:04:32,450 
02:04:34,415 --> 
02:04:39,614 
02:04:40,415 --> 
02:04:42,167 
02:04:42,495 --> 
02:04:46,613 
02:04:46,975 --> 
02:04:50,684 
02:04:52,895 --> 
02:04:56,604 
02:04:56,855 --> 
02:04:59,130 
02:04:59,535 --> 
02:05:04,563 
02:05:05,735 --> 
02:05:10,331 
02:05:10,815 --> 
02:05:13,648 
02:05:16,295 --> 
02:05:17,444 
02:05:18,095 --> 
02:05:21,405 
02:05:22,135 --> 
02:05:25,730 
02:05:27,855 --> 
02:05:33,691 
02:05:35,295 --> 
02:05:37,684 
02:05:40,055 --> 
02:05:41,852 
02:05:44,375 --> 
02:05:47,651 
02:05:47,895 --> 
02:05:49,851 
02:05:50,855 --> 


Marko finnst það betra, 

magapínu 

O.K. 

Ég er með verk í... 

Bakinu. -Baki í bakinu.... 

Með verk í.... Bakinu... 

Baki. 

í bakinu...bak, baki... 

Er með bakverk. 

Flott! 

Og þá þurfum við að fara... 
kannski til læknis. -Já. Já... 

Eða á... Sjúkrahús... 

-Já...Já... 

Og stundum þurfum við bara 
að fara í apótek.-Já...Já... 

Að fara í apótek. 

Ég er með bakverk. 

Ég þarf að fara til læknis. 

Og læknirinn segir, úúu.. 

Þú ert með mikinn verk, 
í bakinu. Þú verður að fá lyf. 
Læknirinn skrifar. 

Lyfseðil. 

Lyfseðil. 

Ég er, mér er. 

Ég er með verk í fætinum. 

-Já... 

Mér er illt í fætinum. 

Ég þarf að fara á sjúkrahús. 

Já.... 

Ég er sjúk í fætinum. -Já. 

Og ég fer á sjúkrahús. 

-Já... 

O.K. 

Mér er illt í hálsinum. 

Um.. -Já... 

Og ég hósta, mikið. 

-Já... 

Þá fer ég í apótek og kaupi? 
Hóstasaft. -Já, já... 

Hóstasaft... 

Þá er allt í lagi. 

Hókus pókus. 

Heyrðu, alveg rétt ég er 
með hérna brunasár. 

Áttu eitthvað krem á þetta? 

Vá! Hvernig brenndirðu þig? 

Ég brenndi mig á grillinu heima. 



02:05:52,652 

02:05:52,935 ~> 

Var það ekki vont? 

02:05:54,414 

-Ótrúlega vont. 

02:05:54,695 ~> 

Þetta hérna er mjög græðandi. 

02:05:56,333 
02:05:57,255 ~> 

Heyrðu ég ætla bara. 

02:06:00,372 

að fá það. 

02:06:01,135 ~> 

Svo, ég er að elda eða... 

02:06:02,409 

Umm...? 

02:06:02,735 ~> 

Eða spæla. 

02:06:05,169 

Egg, hérna. 

02:06:06,295 ~> 

Aaaa... Og ég brenni mig. 

02:06:08,411 

-Brenni... 

02:06:10,855 ~> 

Ég brenni mig. 

02:06:14,370 
02:06:14,615 ~> 

Ég fæ brunasár. 

02:06:16,014 

-Brunasár.... 

02:06:17,215 ~> 

Já. Brunasár. 

02:06:21,731 
02:06:22,215 ~> 

Og þá þarf ég að fara í 

02:06:23,614 

apótekið. Og kaupa... 

02:06:24,535 ~> 

Græðandi... 

02:06:28,244 

-Græðandi krem... 

02:06:29,975 ~> 

Græðandi krem. 

02:06:32,967 
02:06:33,375 ~> 

Til að sárið grói. 

02:06:35,411 

Umhum. 

02:06:35,815 ~> 

Svo er ég kannski að skera. 

02:06:38,534 

Hvað er ég að skera? Lauk. 

02:06:40,535 ~> 

Og ég fæ sár. 

02:06:43,333 

Eða puttinn fer í sundur. 

02:06:47,295 ~> 

Þá þarf að fara á 

02:06:51,447 

spítala og sauma.... 

02:06:53,095 ~> 

Puttann saman. 

02:06:56,804 
02:06:57,975 ~> 

Ekki hérna, teipa? 

02:07:00,330 

-Teipa. Líma bara. 

02:07:00,935 ~> 

Líma saman... 

02:07:06,407 

-Já... 

02:07:06,735 ~> 

Það er kannski hægt. 

02:07:09,454 

Ég veit ekki. 

02:07:10,135 ~> 

En ég hugsa að flestir 

02:07:13,093 

læknar muni sauma. 

02:07:13,455 ~> 

Já. En ef sárið er bara lítið. 

02:07:15,889 
02:07:16,215 ~> 

Þá þarf ég bara að fara í 

02:07:21,050 

apótek og kaupa... 

02:07:22,295 ~> 

Plástur... 

02:07:25,651 

-Plástur. 

02:07:26,055 ~> 

Já... 

02:07:28,410 
02:07:28,815 ~> 

Síðan er ég kannski með 

02:07:30,134 

vondan hósta. Já... 

02:07:33,775 ~> 

Það er vetur. 

02:07:37,734 
02:07:37,815 ~> 

Það er kalt. Og ég er búin 

02:07:39,043 

að fá inflúensu. -Já... 




02:07:39,295 --> 
02:07:43,174 
02:07:43,495 ~> 
02:07:47,010 
02:07:48,615 ~> 
02:07:52,369 
02:07:54,375 ~> 
02:07:56,969 
02:07:59,415 ~> 
02:08:02,009 
02:08:02,775 ~> 
02:08:04,208 
02:08:06,575 ~> 
02:08:08,213 
02:08:08,535 ~> 
02:08:12,050 
02:08:13,175 ~> 
02:08:16,565 
02:08:16,775 ~> 
02:08:18,447 
02:08:18,735 ~> 
02:08:21,044 
02:08:21,455 ~> 
02:08:24,367 
02:08:25,095 ~> 
02:08:28,644 
02:08:29,135 ~> 
02:08:34,528 
02:08:35,615 ~> 
02:08:37,128 
02:08:37,415 ~> 
02:08:40,168 
02:08:40,495 ~> 
02:08:42,963 
02:08:43,255 ~> 
02:08:46,770 
02:08:47,215 ~> 
02:08:49,331 
02:08:51,375 ~> 
02:08:52,490 
02:08:55,735 ~> 
02:08:57,134 
02:08:57,495 ~> 
02:08:58,848 
02:08:59,095 ~> 
02:09:01,655 
02:09:04,175 ~> 
02:09:04,925 
02:09:05,175 ~> 
02:09:06,130 
02:09:06,375 ~> 
02:09:08,570 
02:09:09,735 ~> 
02:09:11,373 
02:09:11,615 ~> 
02:09:16,370 
02:09:16,615 ~> 


Ég er öhöhö.... 

Með vondan hósta. 

Apótek og hóstasaft. 

-Já... 

Þá verður allt í lagi. 

Ef að ég dett faagh. 

Já... 

Og meiði mig. 

Og fótbrotna. 

úti er vetur og kalt. 

Og það er ís. -Já... 

Margir detta. Og brjóta 

Brjóta, já. 

Brjóta fæturna 
og hendurnar. 

Beinið það brotnar. 

-Já, já.... 

Þá þarf ég að fara á spítala. 
-Já.. Á sjúkrahús. -Já... 

Og fara í gifs.-Já, gifs þetta 
miklu betra Já... 

Já, gifs. 

-Já. 

Og svo þegar búið. Þegar ég er 
búin að vera með gifs. 

Þegar það er búið að taka 
gifsið í burtu. -Já... 

Þá þarf ég kannski að 
vera með svona. 

Já... Þetta er mikið betra...-Já. 

O.K. 

Manst þú ekki eftir mér? 
Ég..eee. íris. 

Við hittumst fyrir framan 
sundlaugina. -Já, já.. 

Hæ. 

Bíddu, ertu tognaður eða? 

E...Já... Já, aðeins bara, pínu, 
pínu lítið. 

Julie. 

-Já. 

Ég handleggsbrotnaði, ég 
er með verk í hendinni. 

Mig vantar verkjatöflur. 

Ég sneri mig. Ég er með verk. 




02:09:19,083 

í ökklanum. 

02:09:19,895 ~> 

Mig vantar verkjalyf 

02:09:22,534 

og teygjusokk. 

02:09:22,815 ~> 
02:09:26,046 

Ég lenti í bílslysi. 

02:09:27,575 ~> 

Mig vantar verkjalyf, sáravatn 

02:09:30,009 

og plástra. 

02:09:30,335 ~> 
02:09:35,807 

Ég er Ifka með tannpínu. 

02:09:36,215 ~> 
02:09:38,649 

Ég datt og fótbrotnaði í fótbolta. 

02:09:39,295 ~> 

Mig vantar nýtt teygjubindi 

02:09:42,412 

og tannþráð. 

02:09:42,695 ~> 
02:09:45,414 
02:09:45,695 ~> 
02:09:46,730 

Já. O.K. 

8. þáttur: í fiskbúð 

00:00:21,265 ~> 
00:00:24,018 

í fiskbúð. 

00:00:37,945 ~> 

Góðan dag. 

00:00:39,424 

-Góðan dag. 

00:00:39,665 ~> 
00:00:41,496 

Hvað má bjóða þér? 

00:00:41,785 ~> 

Hvað er þetta? 

00:00:44,857 

-Þetta er ýsa í karrísósu. 

00:00:45,145 ~> 
00:00:46,942 

Já! Ýsa. 

00:00:48,505 ~> 

Hvaðan ert þú? 

00:00:51,258 

Frá hvaða landi kemur þú? 

00:00:51,505 ~> 
00:00:53,655 

Ég er frá Fillipseyjum. 

00:00:54,705 ~> 

Hvernig segirðu fiskur 

00:00:57,663 

á þínu tungumáli? 

00:00:58,225 ~> 

Ishda. 

00:01:01,342 

-ísda? 

00:01:03,345 ~> 

Nei. Ég læt papriku 

00:01:07,099 

og ost í sósuna. 

00:01:07,505 ~> 

Hérna er lax. 

00:01:10,656 

Saltfiskur. 

00:01:11,065 ~> 

Og þetta eru fiskibollur. 

00:01:13,818 

sem ég bý til sjálfur. 

00:01:14,065 ~> 

Viltu smakka? 

00:01:15,544 

-Já, takk. 

00:01:16,305 ~> 
00:01:17,738 

Gerðu svo vel. 

00:01:25,865 ~> 
00:01:27,423 

-Mjög gott. 

00:01:27,825 ~> 
00:01:29,497 

Þú talar góða íslensku. 

00:01:29,745 ~> 

Hvað ertu búinn að vera 

00:01:30,860 

lengi á íslandi? 

00:01:31,065 ~> 
00:01:32,134 

Haa? 


00:01:32,505 ~> 

Hvað ertu búinn að vera 

00:01:34,621 

lengi á íslandi? 

00:01:34,985 ~> 

í fjögur ár. 

00:01:37,055 

-Fjögur ár? 

00:01:37,425 ~> 

Ég var að vinna 

00:01:40,178 

í frystihúsi fyrir vestan. 

00:01:40,385 ~> 
00:01:41,454 

Já.Já. 

00:01:41,665 ~> 

Vantar þig mann 

00:01:43,735 

í vinnu? 

00:01:45,025 ~> 

Já. Kanntu að flaka? 

00:01:48,381 

-Já, ég er góður flakari. 

00:01:48,665 ~> 
00:01:50,257 

Ég er líka góður flakari. 

00:01:50,505 ~> 

Eigum við að fara í 

00:01:51,654 

smá keppni? 

00:01:51,905 ~> 

Haaa? Keppni? 

00:01:53,338 

-Já. 

00:01:53,545 ~> 
00:01:54,580 

Áttu góða hnífa? 

00:01:54,825 ~> 

Já.Já.Já. 

00:01:56,497 

Komdu bara á bakvið. 

00:02:00,025 ~> 
00:02:01,504 

Hér eru hnífarnir. 

00:02:04,305 ~> 

Það þarf að brýna hnífinn, 

00:02:06,500 

ertu með brýni? 

00:02:06,745 ~> 

Já.Já. 

00:02:09,976 

Gjörðu svo vel. 

00:02:18,065 ~> 
00:02:20,818 

Hér eru gúmmívettlingar. 

00:02:22,225 ~> 
00:02:24,102 

Hér er hárnet. 

00:02:25,465 ~> 
00:02:27,456 

Hér er sloppur. 

00:02:28,425 ~> 
00:02:30,495 

Og hér er svunta. 

00:02:34,745 ~> 
00:02:36,656 

Og hér..eru stígvél. 

00:02:38,065 ~> 
00:02:39,783 

Ég ætla að loka búðinni. 

00:03:13,425 ~> 
00:03:15,620 

Við flökum í fimm mínútur. 

00:03:15,865 ~> 

Fimm mínútur? 

00:03:17,583 

-Fimm mínútur. 

00:03:17,825 ~> 

Ertu tilbúinn? 

00:03:19,099 

-Já... 

00:04:00,545 ~> 
00:04:02,342 

Tíminn er búinn. 

00:04:03,225 ~> 
00:04:05,022 

Við skulum....telja flökin. 

00:04:06,265 ~> 
00:04:10,781 

Eitt, tvö, þrjú, fjögur. 

00:04:13,745 ~> 
00:04:15,178 

Þetta er mjög vel unnið. 

00:04:16,665 ~> 

Viltu...vinna hjá mér? 

00:04:19,498 

-Já.... 

00:04:21,385 ~> 

Þú ert ráðinn, vinur. 



00:04:23,341 

00:04:23,745 --> 
00:04:26,896 
00:04:27,465 ~> 
00:04:29,899 
00:04:30,185 ~> 
00:04:31,584 
00:04:31,825 ~> 
00:04:33,338 
00:04:54,265 ~> 
00:04:55,414 
00:04:56,905 ~> 
00:05:00,136 
00:05:03,625 ~> 
00:05:06,014 
00:05:06,225 ~> 
00:05:10,696 
00:05:11,105 ~> 
00:05:13,414 
00:05:15,545 ~> 
00:05:17,501 
00:05:21,225 ~> 
00:05:24,535 
00:05:24,825 ~> 
00:05:28,215 
00:05:30,785 ~> 
00:05:35,540 
00:05:35,825 ~> 
00:05:39,181 
00:05:43,585 ~> 
00:05:47,976 
00:05:48,345 ~> 
00:05:51,064 
00:05:54,305 ~> 
00:05:57,103 
00:05:58,545 ~> 
00:06:01,343 
00:06:01,705 ~> 
00:06:03,104 
00:06:17,425 ~> 
00:06:18,744 
00:06:18,985 ~> 
00:06:21,135 
00:06:21,425 ~> 
00:06:22,983 
00:06:23,985 ~> 
00:06:26,294 
00:06:28,865 ~> 
00:06:30,457 
00:06:32,505 ~> 
00:06:35,019 
00:06:36,065 ~> 
00:06:37,942 
00:06:38,265 ~> 
00:06:40,335 
00:06:40,625 ~> 
00:06:42,934 


-Takk fyrir. 

Hvenær á ég að byrja? 

-Geturðu byrjað núna? 

Já,já. 

Má ég nota símann? 

Ég ætla að hringja í 
konuna mína. 

Og láta hana vita. 

-Gerðu svo vel. 

Jæja.... 

Hérna höfum við 
kaffistofuna. 

Og hérna er salernið. 

-Salerni? 

Salernið já... 
öhhh.... Klósettið. 

Já, já. Klósettið. 

Svo skulum við koma hérna. 

Hérna roðflettum við 
og beinhreinsum. 

Tökum roðið af 
og skerum beinin frá. 

Svo á kvöldin, þá 
þrífum við og spúlum gólfið 
með þessari slöngu hér. 

Hérna er... 

Hakkavélin og farsvélin. 

Viltu skrifa, 
hakkavél og farsvélin? 
Hakkavél. 

Farsvél. 

Gjörðu svo vel. 

-Takk. 

Hvað er þetta? 

Þetta... Þetta er hákarl. 

Þú verður að finna lyktina. 

Þú verður að smakka hákarl. 

Gerðu svo vel. 

Hvernig bragðast hann? 

Þetta er ógeðslega vont. 

Þetta er góður íslenskur matur. 

Nú ætla ég að sýna þér 
kassann og vigtina. 



Hérna opnar maður kassann. 


00:06:44,505 ~> 
00:06:46,302 
00:06:48,305 ~> 
00:06:50,580 
00:06:50,825 ~> 
00:06:53,020 
00:06:53,305 ~> 
00:06:55,102 
00:06:55,625 ~> 
00:06:57,377 
00:06:58,545 ~> 
00:07:00,661 
00:07:00,945 ~> 
00:07:04,221 
00:07:04,745 ~> 
00:07:06,144 
00:07:06,385 ~> 
00:07:08,660 
00:07:08,905 ~> 
00:07:10,099 
00:07:10,345 ~> 
00:07:12,620 
00:07:12,785 ~> 
00:07:14,537 
00:07:15,305 ~> 
00:07:18,183 
00:07:18,545 ~> 
00:07:19,580 
00:07:19,825 ~> 
00:07:21,543 
00:07:21,745 ~> 
00:07:24,418 
00:07:30,465 ~> 
00:07:31,580 
00:07:31,825 ~> 
00:07:33,383 
00:07:33,625 ~> 
00:07:35,536 
00:07:36,065 ~> 
00:07:38,215 
00:07:38,945 ~> 
00:07:43,177 
00:07:45,585 ~> 
00:07:47,098 
00:07:47,425 ~> 
00:07:48,255 
00:07:48,625 ~> 
00:07:50,058 
00:07:51,705 ~> 
00:07:53,582 
00:07:53,825 ~> 
00:07:55,417 
00:07:55,705 ~> 
00:07:56,899 
00:07:57,185 ~> 
00:07:59,016 
00:07:59,305 ~> 


Hérna. 

Þetta notar maður. 

Þegar borgað er 
með korti. 

Renni því hér í gegn. 

Hérervigtin. 

Við tökum.... 

Þetta er silungur. 

Setjum hann hér. 

Hér er þyngdin. 

Sjö hundruð áttatíu 
og fimm. „Grömm" 

Svo sláum við inn. 

Átta hundruð og sextíu. 

Krónur kílóið. 

Þetta er verðið. 

Pökkum honum svona inn 
og setjum hann hér. 
Viðskiptavinur. 

Góðan dag. 

-Góðan daginn. 

Áttu ýsu í karrísósu? 

Komið þið sæl. 

í þessum tíma ætla nemendurnir 

að æfa sig í 

að fara í atvinnuviðtal. 

Ég á fiskbúð. 

Og þau ætla að koma 
og fá vinnu hér hjá mér. 

Kom inn. 

Góðan dag. 

-Góðan dag. 

Komdu sæll. 

-Takk. 

Umm. Hvað heitir þú 
fullu nafni? 

Marko Lakkonen. 

Og.... Hvað ert þú gamall? 

Ég er þrjátíu og fjögurra ára. 


Þrjátíu og fjögurra ára gamall. 



00:08:00,863 

00:08:01,265 ~> 
00:08:03,654 
00:08:03,905 ~> 
00:08:04,974 
00:08:05,265 ~> 
00:08:07,017 
00:08:07,785 ~> 
00:08:09,696 
00:08:09,985 ~> 
00:08:11,941 
00:08:12,145 ~> 
00:08:13,942 
00:08:14,265 ~> 
00:08:16,415 
00:08:16,705 ~> 
00:08:18,900 
00:08:19,225 ~> 
00:08:22,740 
00:08:23,025 ~> 
00:08:25,061 
00:08:25,385 ~> 
00:08:26,704 
00:08:26,945 ~> 
00:08:29,584 
00:08:30,825 ~> 
00:08:33,976 
00:08:34,265 ~> 
00:08:36,176 
00:08:36,425 ~> 
00:08:37,460 
00:08:37,705 ~> 
00:08:40,060 
00:08:40,905 ~> 
00:08:45,695 
00:08:45,985 ~> 
00:08:48,294 
00:08:48,505 ~> 
00:08:50,416 
00:08:50,665 ~> 
00:08:52,178 
00:08:52,385 ~> 
00:08:53,864 
00:08:54,065 ~> 
00:08:55,578 
00:08:55,825 ~> 
00:08:58,623 
00:08:58,825 ~> 
00:09:00,656 
00:09:00,945 ~> 
00:09:03,539 
00:09:03,785 ~> 
00:09:06,094 
00:09:06,385 ~> 
00:09:09,183 
00:09:09,385 ~> 
00:09:10,659 


-Já. 

Hvaðan ertu? 

-Ég er frá Finnlandi. 

Þú ert frá Finnlandi... 

En hvar býrðu 
hérna á íslandi? 
í Akurgerði. 

-Já. Já.... 

Ertu búinn að búa lengi 
hérna á íslandi? 

Eitt ár. 

-í eitt ár. 

Svo þig langar 
að vinna í fiskbúð? -Já. 
Og....Hvers vegna 
viltu vinna í fiskbúð? 

Ég vil vita allt um fisk. 

Þú vilt vita allt um fiska? 

-Já. 

Já. Það er sniðugt. 

En hefurðu unnið 
við afgreiðslu áður? 

Hefurðu afgreitt 
í einhverri búð? Svona... 

Verið að selja eitthvað? 

-Nei. Nei. 

Aldrei. 

Og þú hefur aldrei unnið 
í fiskbúð? -Nei. Nei. 

En segðu mér, kanntu 
að flaka fisk? -Já. 

Gera. Sem sagt að búa til 
svona flök..úr fiski.. -Já. 

Kanntu það? 

-Já. Fínt. 

Og kanntu að 
beinhreinsa hann? 

Taka úr honum beinin. 

-Já. 

Þú kannt það? -Já. 

Fínt. 

En kanntu að roðfletta hann. 
-Já... 

Taka af honum roðið? 

-Já. Þú kannt það... 

Heyrðu, þetta er alveg frábært. 
Þú kannt þetta allt saman. 

En þekkirðu margar 
íslenskar fisktegundir? 

Umh. Já, ekki aliar. 

-Ekki allar. 

Nei. 



En hvað heitir þessi hérna? 


00:09:10,945 ~> 
00:09:12,537 
00:09:12,785 ~> 
00:09:13,820 
00:09:14,065 ~> 
00:09:14,861 
00:09:15,505 ~> 
00:09:18,099 
00:09:18,385 ~> 
00:09:19,579 
00:09:19,825 ~> 
00:09:21,861 
00:09:22,105 ~> 
00:09:23,697 
00:09:23,945 ~> 
00:09:25,936 
00:09:26,185 ~> 
00:09:28,904 
00:09:29,185 ~> 
00:09:31,016 
00:09:31,305 ~> 
00:09:34,138 
00:09:34,425 ~> 
00:09:35,255 
00:09:35,545 ~> 
00:09:36,864 
00:09:37,145 ~> 
00:09:38,624 
00:09:38,865 ~> 
00:09:40,264 
00:09:40,505 ~> 
00:09:41,335 
00:09:41,585 ~> 
00:09:43,815 
00:09:44,025 ~> 
00:09:44,741 
00:09:44,985 ~> 
00:09:46,941 
00:09:47,225 ~> 
00:09:49,056 
00:09:49,305 ~> 
00:09:52,820 
00:09:53,065 ~> 
00:09:54,339 
00:09:54,585 ~> 
00:09:56,815 
00:09:57,065 ~> 
00:09:58,783 
00:09:59,265 ~> 
00:10:02,655 
00:10:02,945 ~> 
00:10:05,379 
00:10:05,585 ~> 
00:10:07,576 
00:10:07,905 ~> 
00:10:10,658 
00:10:11,145 ~> 


Lúða. 

-Þetta er lúða. 

Já. 

Um... Hvað heitir 
þessi hérna..fiskur? 

Ýsa. 

-Ýsa. Já. 

Þetta er fiskurinn 
sem íslendingar borða, 
hvað mest. 

-Já, ég veit. 

Veistu um fleiri 
íslenskar fisktegundir? 

Já, lax og... 

-Lax. Hérna er einmitt lax. 

Bleikja og... 

-Já, og bleikja. 

Urriði. 

-Og urriði. -Já. 

Fínt hjá þér. 

Hákarl. 

Hefurðu borðað hákarl? 

-Já. 

Finnst þér hann góður?. 

-Nei. 

Nei. 

Þetta hérna er harðfiskur. 

Það er líka mjög íslenskt. 

Uhm. 

Eigið þið harðfisk í 
Finnlandi?-Já. 

Já.. Og borðarðu harðfisk? 

Uhm.. Hvað er þetta... 

Stundum. 

Stundum, Já, já.. 

Má bjóða þér núna? 

-Já, já.... 

Gjörðu svo vel, fáðu þér. 

-Takk. 

Heyrðu, hérna... 

Getur þú unnið allan daginn? 
Það er opið hérna, frá níu til sex. 
-Já. 

Þú getur unnið allan daginn? 

-Já. 

Það er fínt. 

-Alla. Alla virka daga. 

Já, alla virka daga. 



00:10:12,783 

00:10:13,025 ~> 
00:10:14,344 
00:10:14,545 ~> 
00:10:16,137 
00:10:16,425 ~> 
00:10:18,495 
00:10:18,745 ~> 
00:10:20,497 
00:10:20,745 ~> 
00:10:21,336 
00:10:21,545 ~> 
00:10:22,773 
00:10:24,105 ~> 
00:10:25,299 
00:10:25,585 ~> 
00:10:26,938 
00:10:28,425 ~> 
00:10:29,938 
00:10:31,065 ~> 
00:10:32,384 
00:10:32,625 ~> 
00:10:34,297 
00:10:34,545 ~> 
00:10:36,422 
00:10:36,985 ~> 
00:10:39,579 
00:10:39,825 ~> 
00:10:40,382 
00:10:40,705 ~> 
00:10:41,933 
00:10:42,185 ~> 
00:10:44,779 
00:10:45,105 ~> 
00:10:47,380 
00:10:47,665 ~> 
00:10:49,144 
00:10:49,385 ~> 
00:10:51,182 
00:10:51,585 ~> 
00:10:54,463 
00:10:54,985 ~> 
00:10:56,657 
00:10:56,905 ~> 
00:10:59,897 
00:11:00,185 ~> 
00:11:01,903 
00:11:02,185 ~> 
00:11:04,062 
00:11:04,345 ~> 
00:11:06,461 
00:11:06,705 ~> 
00:11:07,660 
00:11:07,945 ~> 
00:11:09,697 
00:11:09,945 ~> 
00:11:11,617 


Það eru mánudaga til föstudaga. 
Já. 

En það er lokað á 
laugardögum og sunnudögum. 
-Já. 

Heyrðu fínt. 

Ég tala við þig síðar. 

Hef samband við þig síðar. 

Þakka þér fyrir. 

Takk. 

Bless. 

-Bless. 

Næsti. 

Kom inn. 

Góðan daginn. 

-Góðan daginn. 

Hvað heitir þú fullu 
nafni? 

Ég heiti Julie Coadau 

Já. Já, og hvað ert þú gömul? 

Ég er tuttugu og sex. 

-Þú ert tuttugu og sex ára. 

Já. 

Og hvaðan ert þú? 

Ég er frá... Frakklandi. 

-Þú ertfrá Frakklandi. 

Og hefurðu búið lengi á íslandi? 

Nei, í sex mánuði. 

Sex mánuði. 

-Já. Já. Já... 

Og. Eru fiskbúðir í Frakklandi? 
Já... 

-Já... 

Og er það þess vegna? 

Já, vilt þú. 

Vilt þú vinna í fiskbúð? -Já. 

Og hvers vegna 
viltu vinna í fiskbúð? 

Ah... Fyrir peninga... 

Til að fá peninga. 

Það er mjög góð ástæða. 

Já. Já... 

En hefurðu unnið 
við einhverja afgreiðslu? 
Hefurðu unnið íbúð. 

Einhverri búð? 



00:11:11,865 ~> 
00:11:12,615 

Já. 

00:11:12,825 ~> 

Þú hefur unnið í búð. 

00:11:14,053 

-Já. 

00:11:14,305 ~> 
00:11:15,499 

Hvernig búð? 

00:11:15,705 ~> 

Ahhm... 

00:11:18,981 

Fatabúð? 

00:11:19,505 ~> 

Já. 

00:11:21,257 

Fatabúð. 

00:11:21,545 ~> 
00:11:22,534 

Já. 

00:11:22,865 ~> 

Hefurðu unnið 

00:11:24,014 

í svoleiðis? -Já. 

00:11:24,345 ~> 

Já.Já. 

00:11:25,937 

í Marseille. 

00:11:26,185 ~> 

Já. Já, já, já.... 

00:11:27,413 

En. 

00:11:27,665 ~> 
00:11:28,984 

Og.... Supermarket í.... 

00:11:29,265 ~> 

Já. Já, já, já.... 

00:11:31,460 

í stórmarkaði. 

00:11:31,865 ~> 

Stórmarkaði. 

00:11:33,184 

-Já, einmitt. 

00:11:33,465 ~> 

En þú hefur aldrei unnið í 

00:11:34,739 

fiskbúð? -Nei. 

00:11:34,985 ~> 
00:11:35,701 

Nei. 

00:11:35,985 ~> 
00:11:37,384 

En kannt þú að flaka fisk? 

00:11:37,585 ~> 
00:11:39,496 

Nei, en ég þarf að læra það. 

00:11:39,745 ~> 

Þú þarft að læra það? 

00:11:41,019 

-Já. 

00:11:41,305 ~> 
00:11:42,294 

Þegar við flökum fisk. 

00:11:42,585 ~> 

Þá breytum við fisknum. 

00:11:45,497 

úr svona í svona. -Já. 

00:11:45,705 ~> 

En það er ekki svona. 

00:11:47,343 

Þetta er harðfiskur. 

00:11:47,585 ~> 
00:11:48,813 

Já. Ókei. 

00:11:49,105 ~> 

Borðar þú harðfisk? 

00:11:50,777 

-Nei. 

00:11:51,065 ~> 
00:11:52,293 

Þú borðar ekki harðfisk. 

00:11:52,545 ~> 
00:11:53,660 

En kannt þú að beinhreinsa fisk? 

00:11:53,865 ~> 

Taka beinin úrfiskinum? 

00:11:55,696 

-Jú. 

00:11:55,985 ~> 

Þú kannt það? 

00:11:57,100 

-Jú. 

00:11:57,385 ~> 

En kanntu að roðfletta hann. 

00:12:00,138 

taka þetta hérna af? 

00:12:00,385 ~> 
00:12:01,135 

Nei. 

00:12:01,385 ~> 

Þú kannt það ekki? 



00:12:02,295 

00:12:02,585 ~> 
00:12:04,098 
00:12:04,425 ~> 
00:12:06,893 
00:12:08,745 ~> 
00:12:11,134 
00:12:11,385 ~> 
00:12:13,455 
00:12:13,705 ~> 
00:12:17,618 
00:12:18,705 ~> 
00:12:20,900 
00:12:21,145 ~> 
00:12:23,534 
00:12:23,865 ~> 
00:12:26,584 
00:12:27,265 ~> 
00:12:29,221 
00:12:29,505 ~> 
00:12:30,984 
00:12:31,425 ~> 
00:12:34,098 
00:12:35,025 ~> 
00:12:36,014 
00:12:36,265 ~> 
00:12:38,017 
00:12:38,145 ~> 
00:12:40,500 
00:12:41,545 ~> 
00:12:42,057 
00:12:42,265 ~> 
00:12:43,584 
00:12:43,785 ~> 
00:12:45,013 
00:12:45,465 ~> 
00:12:46,739 
00:12:46,945 ~> 
00:12:48,014 
00:12:48,305 ~> 
00:12:49,897 
00:12:50,105 ~> 
00:12:51,174 
00:12:51,425 ~> 
00:12:53,177 
00:12:53,425 ~> 
00:12:54,175 
00:12:54,385 ~> 
00:12:56,296 
00:12:56,745 ~> 
00:12:58,098 
00:12:59,185 ~> 
00:13:00,584 
00:13:02,945 ~> 
00:13:03,934 
00:13:05,545 ~> 
00:13:07,536 


-Nei. 

Þú þarft að læra það líka. 

-Já, líka. 

En, veist þú hvað 
íslensku fiskarnir heita? 

Pínulítið. 

-Pínulítið já. -Já. 

Hver er uppáhalds 
íslenski fiskurinn þinn? 

Umh. Hvaða íslenski fiskur 
finnst þér bestur? 

Um, lax. 

Lax, já, hann er mjög góður. 

-Já. 

Ýsa í raspi. 

-Ýsa í raspi? Já. 

Hún. Hérna er ýsan. 

-Já. 

Og hérna er lax. 

-Já. Já. 

Og hérna.... 

En getur þú unnið allan daginn? 
Nei. 

Þú getur ekki unnið frá níu til sex? 
-Nei. 

Geturðu unnið hálfan daginn 
Já. 

-Já. 

Kannski bara á morgnana. 

Já... Bara á morgnana. 

-Já. 

Bara á morgnana, frá níu til tvö. 
-Já. 

Já, það er fínt. 

-Já. 

Það er opið á virkum dögum. 

-Já. 

Frá mánudegi til föstudags. 

-Já. 

En það er lokað um helgar. 

Ókei. 

Heyrðu fínt. 

Ég hef samband við þig síðar. 
-Takk. 

Þakka þér fyrir, 
bless bless. -Bless. 

Næsti. 

Kom inn. 

Góðan dag, komdu sæl. 

-Hæ. 



00:13:08,065 ~> 
00:13:09,259 
00:13:09,505 ~> 
00:13:11,063 
00:13:11,345 ~> 
00:13:13,813 
00:13:14,985 ~> 
00:13:17,340 
00:13:17,705 ~> 
00:13:18,455 
00:13:18,705 ~> 
00:13:21,173 
00:13:21,425 ~> 
00:13:23,017 
00:13:23,265 ~> 
00:13:24,857 
00:13:25,105 ~> 
00:13:26,857 
00:13:27,105 ~> 
00:13:28,299 
00:13:28,545 ~> 
00:13:30,263 
00:13:30,505 ~> 
00:13:32,097 
00:13:32,305 ~> 
00:13:34,535 
00:13:34,985 ~> 
00:13:36,782 
00:13:37,025 ~> 
00:13:39,141 
00:13:39,385 ~> 
00:13:40,135 
00:13:40,425 ~> 
00:13:42,097 
00:13:42,345 ~> 
00:13:46,702 
00:13:47,465 ~> 
00:13:49,933 
00:13:50,145 ~> 
00:13:51,373 
00:13:51,625 ~> 
00:13:53,616 
00:13:53,865 ~> 
00:13:55,662 
00:13:55,905 ~> 
00:13:57,623 
00:13:57,865 ~> 
00:13:59,218 
00:13:59,505 ~> 
00:14:02,383 
00:14:02,625 ~> 
00:14:03,375 
00:14:03,625 ~> 
00:14:07,061 
00:14:07,385 ~> 
00:14:09,023 
00:14:09,265 ~> 


Hvað heitir þú 
fullu nafni? 

Ég heiti Natashia. 

-Já. 

Og.... Hvað ert þú 
gömul? 

Tuttugu og níu. 

-Tuttugu og níu ára. -Já. 

Já. 

Hvaðan ertu? 

-Ameríku. 

Frá Ameríku. 

Og... Ertu búin að búa 
lengi á íslandi? 

Já, þrjú ár. 

Þrjú ár? 

-Já, já, já. 

Og.. 

Hefur þú unnið einhvern tíma 
við afgreiðslu? 

Hefurðu unnið í búð, 
einhverri búð? -Nei. 

Nei? En hvers vegna 
viltu vinna í fiskbúð? 

Til að fá pening. 

-Til að fá pening. Já. 

Já. 

En hérna hefurðu? 

Eru einhverjar fiskbúðir í Ameríku? 
Já... Lax. 

Já...en eru einhverjar fiskbúðir? 
Svona búðir? 

Já. 

-Já. 

En hérna.. Kanntu..? 

Kanntu ýmislegt 

sem þarf að gera í fiskbúð? 

Kanntu til dæmis 
að flaka fisk? 

Veistu hvað það er? 

Þá breytum við þessu hérna 
yfir í svona flak. 

Kanntu það? 

Um... 
í lax fisk. 

Já, en kanntu? 

Geturðu breytt þessu hérna? 



Gert þennan hér.. að svona? 


00:14:11,062 

00:14:11,305 ~> 
00:14:12,579 
00:14:12,785 ~> 
00:14:14,138 
00:14:14,425 ~> 
00:14:15,221 
00:14:15,505 ~> 
00:14:16,096 
00:14:16,345 ~> 
00:14:18,176 
00:14:18,385 ~> 
00:14:19,215 
00:14:19,425 ~> 
00:14:20,301 
00:14:20,545 ~> 
00:14:21,375 
00:14:21,625 ~> 
00:14:23,775 
00:14:24,025 ~> 
00:14:25,458 
00:14:25,665 ~> 
00:14:26,859 
00:14:27,105 ~> 
00:14:28,254 
00:14:28,665 ~> 
00:14:31,179 
00:14:33,505 ~> 
00:14:35,655 
00:14:38,745 ~> 
00:14:41,418 
00:14:41,825 ~> 
00:14:43,895 
00:14:45,225 ~> 
00:14:47,136 
00:14:47,385 ~> 
00:14:48,056 
00:14:48,265 ~> 
00:14:49,823 
00:14:50,105 ~> 
00:14:51,618 
00:14:51,945 ~> 
00:14:53,219 
00:14:53,665 ~> 
00:14:57,214 
00:14:57,505 ~> 
00:14:58,574 
00:14:58,825 ~> 
00:15:00,338 
00:15:00,665 ~> 
00:15:01,814 
00:15:02,105 ~> 
00:15:02,821 
00:15:03,065 ~> 
00:15:04,498 
00:15:04,785 ~> 
00:15:07,697 


Nei. 

Nei. Þú kannt það ekki. 

-Nei. 

Nei. 

En kanntu að taka beinin 
úr fiskinum, beinhreinsa? 

Nei ekki. 

-Þú kannt það ekki heldur. 

Þá þarftu þú bara að læra það. 
-Já. 

En, kanntu að roðfletta? 

Taka þetta hérna af. 

Nei ekki. 

Þú kannt það ekki. 

Þú þarft að læra þetta bara. 

Já. 

Hérna. Hvaða 
íslenska fiska þekkir þú? 

Veistu hvaða fisk 
íslendingar borða mest? 

Lax. 

-Lax og ýsu líka. 

Það er lax og ýsa. 

-Já. 

En ekki meira. 

Þú þekkir ekki fleiri? 

Nei. 

Svo erum við með 
lúðu hérna. 

Og skata sem er alltaf 
borðuð fyrir jólin. 

Nei... Einmitt. 

En getur þú unnið allan daginn. 
-Já. 

Þú getur unnið allan daginn. 

Það er opið frá níu til sex. 

-Já. 

Já, þú getur það? 

-Já. 

Það er fínt. 

Semsagt? 

Það er lokað um helgar. 

Og hérna. 

En finnst þér fiskur góður? -Já. 



00:15:08,185 ~> 

Þér finnst fiskur góður? 

00:15:09,584 

-Já. 

00:15:09,825 ~> 

Já. 

00:15:10,735 

Fínt. 

00:15:10,985 ~> 
00:15:12,054 

Heyrðu. Þakka þér kærlega fyrir. 

00:15:12,305 ~> 

Ég hef samband við þig. 

00:15:13,738 

Bless. -Bless. 

00:15:18,905 ~> 
00:15:19,940 

Kom inn. 

00:15:20,905 ~> 

Góðan daginn. 

00:15:22,179 

-Góðan daginn. 

00:15:22,385 ~> 

Komdu sæl. 

00:15:23,898 

-Komdu sæl. 

00:15:24,105 ~> 
00:15:25,254 

Hvað heitir þú fullu nafni? 

00:15:25,545 ~> 
00:15:27,137 

Ég heiti Shalaksna Kumar. 

00:15:27,385 ~> 

Já, já... 

00:15:29,819 

Og hvaðan ert þú? 

00:15:30,145 ~> 
00:15:31,658 

Ég erfrá Indlandi. 

00:15:31,905 ~> 

Þú ert frá Indlandi? 

00:15:32,940 

-Já. 

00:15:33,185 ~> 

Og... Hvað ertu búin 

00:15:35,016 

að búa lengi á íslandi? 

00:15:35,265 ~> 

Bara eitt ár. 

00:15:37,221 

-Bara eitt ár. Já. 

00:15:37,425 ~> 
00:15:38,380 

Hvað ertu gömul? 

00:15:38,625 ~> 

Tuttugu og sex ára. 

00:15:40,456 

-Tuttugu og sex ára. 

00:15:40,665 ~> 
00:15:41,893 

Já,já,já. 

00:15:42,145 ~> 

Og...Eru einhverjar 

00:15:44,261 

fiskbúðir á Indlandi? 

00:15:44,545 ~> 
00:15:45,455 

Ó, já.. 

00:15:45,745 ~> 

Það eru fiskbúðir? 

00:15:46,700 

-Já. 

00:15:46,945 ~> 
00:15:47,616 

Já. 

00:15:47,825 ~> 

En... Hvers vegna viltu 

00:15:49,577 

vinna í fiskbúð? 

00:15:49,865 ~> 

Ég elska fisk. 

00:15:51,821 

-Þú elskar fisk. -Já. 

00:15:52,025 ~> 
00:15:52,696 

Já. 

00:15:52,945 ~> 

Elskarðu harðfisk? 

00:15:54,264 

Þetta er harðfiskur. 

00:15:54,505 ~> 
00:15:55,574 

Nei... 

00:15:55,865 ~> 

Er harðfiskur á Indlandi? 

00:15:57,378 

-Nei, nei... 

00:15:57,665 ~> 

Nei. 

00:15:58,939 

Einmitt. 

00:15:59,225 ~> 

En hefurðu einhvern tíma 



00:16:01,056 

00:16:01,425 ~> 
00:16:03,097 
00:16:03,785 ~> 
00:16:05,503 
00:16:05,705 ~> 
00:16:07,582 
00:16:07,865 ~> 
00:16:08,695 
00:16:08,985 ~> 
00:16:11,180 
00:16:11,545 ~> 
00:16:12,500 
00:16:12,745 ~> 
00:16:14,178 
00:16:14,425 ~> 
00:16:15,858 
00:16:16,105 ~> 
00:16:17,823 
00:16:18,065 ~> 
00:16:20,340 
00:16:20,665 ~> 
00:16:23,054 
00:16:23,305 ~> 
00:16:24,374 
00:16:24,665 ~> 
00:16:26,303 
00:16:26,585 ~> 
00:16:28,337 
00:16:28,545 ~> 
00:16:32,174 
00:16:33,105 ~> 
00:16:34,857 
00:16:35,625 ~> 
00:16:37,183 
00:16:37,425 ~> 
00:16:39,495 
00:16:39,745 ~> 
00:16:41,178 
00:16:41,465 ~> 
00:16:42,784 
00:16:43,105 ~> 
00:16:44,618 
00:16:44,865 ~> 
00:16:46,344 
00:16:46,785 ~> 
00:16:48,776 
00:16:49,065 ~> 
00:16:50,498 
00:16:50,825 ~> 
00:16:52,099 
00:16:53,825 ~> 
00:16:55,656 
00:16:56,465 ~> 
00:16:58,535 
00:16:58,825 ~> 
00:17:00,383 


unnið í fiskbúð? 

Ó nei ekki í fiskbúð. 

-Nei, aldrei. 

Unnið bara í apóteki. 

-í apóteki. Já. 

Það er fínt. Gott 

að hafa reynslu af afgreiðslu. 

Já... 

En...Kanntu að flaka 
fisk? -Já. 

Kanntu... 

Kanntu að breyta þessu 
hérna yfir í svona? 

Já... Já... 

-Það er gott. 

En kanntu að beinhreinsa, 
taka beinin úr? 

Já. 

Ekki svo vel. 

Ekki vel.-Já. 

En nokkurn veginn? -Já. 

En kanntu að roðfletta? 

Já, ég kann það. 

-Það erfínt. 

En. Þekkirðu einhverja 
íslenska fiska? 

Ah.. Skata. 

-Já, skata. 

Borðarðu skötu? 

-Nei. 

Finnst þér hún vond? 

-Já. 

Það er svolítið vond lyktin 
af henni. -Já. 

En. Borðarðu ýsu? 

-Já. 

Hún er mjög góð. 

-Já. 

En, hver er uppáhaids 
íslenski fiskurinn þinn? 

Ýsa. 

-Ýsa. Já. 

En hverja... 

Hverja fleiri þekkir þú? 
Bleikja. 

-Bleikju, já. 

Ogh... 

Já, þekkirðu lax? 

-Já, lax lax... 

Já... þú borðar lax? 

-Graflax, já. 

Já, finnst þér graflax góður? 
-Já. Fínt. 



00:17:00,825 ~> 
00:17:02,622 
00:17:02,905 ~> 
00:17:04,497 
00:17:04,705 ~> 
00:17:06,024 
00:17:06,345 ~> 
00:17:07,619 
00:17:08,065 ~> 
00:17:10,181 
00:17:10,385 ~> 
00:17:11,022 
00:17:11,265 ~> 
00:17:12,334 
00:17:12,545 ~> 
00:17:13,898 
00:17:15,625 ~> 
00:17:17,297 
00:17:17,625 ~> 
00:17:18,978 
00:18:22,252 ~> 
00:18:29,283 
00:18:34,412 ~> 
00:18:36,846 
00:18:37,572 ~> 
00:18:38,891 
00:19:20,012 ~> 
00:19:23,129 
00:19:23,452 ~> 
00:19:25,886 
00:19:26,252 ~> 
00:19:27,765 
00:19:28,052 ~> 
00:19:30,247 
00:19:30,692 ~> 
00:19:33,001 
00:19:33,492 ~> 
00:19:34,971 
00:19:35,612 ~> 
00:19:38,331 
00:19:38,812 ~> 
00:19:40,040 
00:19:40,572 ~> 
00:19:42,927 
00:19:43,172 ~> 
00:19:44,491 
00:19:44,732 ~> 
00:19:46,768 
00:19:47,012 ~> 
00:19:50,243 
00:19:50,492 ~> 
00:19:53,052 
00:19:53,492 ~> 
00:19:56,290 
00:19:56,772 ~> 
00:19:58,922 
00 : 20 : 00,212 ~> 


En getur þú unnið 
allan daginn? 

Já, ég get það. 

-Þú getur það. Já. 

Það er opið frá níu til sex. 

-Já. 

Fínt... 

En hérna. 

Ég hef bara samband við þig síðar. 

Já. 

Þakka þér fyrir. 

-Takk fyrir. 

Bless. 

-Bless. 

Þá vonum við að sem flestir fái vinnu. 
Og við þökkum fyrir í dag. 

„Viltu læra íslensku"? 


9. þáttur: í fjölskyldu- og húsdýragarðinum 


Vá, sjáðu. 

Þetta er naut. -Já. 

Þetta er stærsta 
og feitasta naut á íslandi. 
Er það? 

-Ég held það. 

Já, vá. 

Það er mjög stórt. 

Ókei, segðu mér, hvernig 
það er á litinn? 

Á litinn... 

-Já. 

Já, það er auðvelt, 
brúnt og hvítt. 

Duglegur. 

Er, er þetta, heita kálfar? 
-Já. 

Er það ekki? 

-Aha... 

Eru, eru þeir sofandi? 

Nei ég held þeir séu bara 
að hvíla sig. -Já. 

Sjáðu þeir eru með opin 
augun. -Já. 

Og þarna er ein kýr. 

-Já. Já, kýr. 

Kýr.. að bíta gras. 

-Já. 

Sérðu hvað hún er 


00:20:02,248 

með stórt júgur. 

00:20:02,612 ~> 

Júgur... 

00:20:05,080 

Er það? 

00:20:06,212 ~> 

úr því kemur mjólkin. 

00:20:08,680 

-Já, já, já... 

00:20:08,972 ~> 

Já. 

00:20:10,007 
00:20:15,332 ~> 

Sérðu. 

00:20:16,401 
00:20:16,652 ~> 

Hvað heita þessi dýr? 

00:20:19,724 

-Þau heita refir. 

00:20:20,092 ~> 

Ha? 

00:20:22,765 

-REFIR. Refir. 

00:20:23,452 ~> 

Einn refur og margir. 

00:20:27,081 

-Refir. Já. 

00:20:27,492 ~> 

Duglegur. 

00:20:28,481 
00:20:28,772 ~> 

Þessi er hvítur. 

00:20:30,490 

-Umh... 

00:20:30,812 ~> 

Uhu... 

00:20:31,881 
00:20:33,692 ~> 

Og þarna. Sjáðu þarna 

00:20:37,651 

er einn grár. -Já. 

00:20:39,132 ~> 

Sjáðu...Þeir eru að éta. 

00:20:42,442 

-Já, éta, éta? 

00:20:42,692 ~> 

Þú manst. Dýr éta. -Já. 

00:20:46,651 

Og fólk borðar. -Já, já, já. 

00:20:50,172 ~> 

Sérðu, hann er með langt skott. 

00:20:53,209 

-Já. Ha. 

00:20:53,452 ~> 

Og loðið. 

00:20:55,761 

-Já, loðið? 

00:20:56,052 ~> 

Svona, hárin koma út. 

00:20:59,089 

-Mikið hár, loðið? Já. 

00:21:00,332 ~> 

Eigum við að koma? 

00:21:01,447 

-Já. 

00:21:12,612 ~> 

Þarna eru selirnir. 

00:21:14,921 

þeir fá að borða rétt bráðum. 

00:21:15,492 ~> 

En afi, 

00:21:18,290 

hvar eru fjölskyldurnar? 

00:21:24,252 ~> 

Hérna eru selirnir. 

00:21:26,049 
00:21:28,692 ~> 

Sjáðu hvað þeir synda fallega. 

00:21:30,967 

-Já. 

00:21:31,892 ~> 

Sérðu, þessi syndir hratt. 

00:21:34,486 

-Umh... 

00:21:39,092 ~> 

Hvað borða þeir? 

00:21:42,289 

-Ég veit það ekki. 

00:21:43,452 ~> 

En þeir borða örugglega fisk. 

00:21:45,966 

-Já...já. 

00:21:47,092 ~> 

Lítinn fisk. 

00:21:50,084 

-Umhum... já. 

00:21:56,212 ~> 

Nei, sérðu þarna kemur einhver. 

00:21:58,851 

til að gefa þeim. 

00:21:59,132 ~> 

Já. Já, hún, hún er með fisk í, í, L 

00:22:01,327 
00:22:02,292 ~> 

í fötu. 

00:22:04,522 

-í fötu, Já. -Já. 



00:22:07,132 --> 
00:22:10,408 
00:22:10,812 ~> 
00:22:13,804 
00:22:14,252 ~> 
00:22:16,686 
00:22:16,932 ~> 
00:22:19,127 
00:22:20,692 ~> 
00:22:24,241 
00:22:25,652 ~> 
00:22:29,486 
00:22:30,132 ~> 
00:22:31,724 
00:22:34,612 ~> 
00:22:35,931 
00:22:36,172 ~> 
00:22:37,491 
00:22:38,892 ~> 
00:22:42,009 
00:22:42,412 ~> 
00:22:44,562 
00:22:49,972 ~> 
00:22:51,803 
00:23:22,092 ~> 
00:23:24,048 
00:23:24,332 ~> 
00:23:26,766 
00:23:27,132 ~> 
00:23:28,121 
00:23:28,572 ~> 
00:23:31,530 
00:23:31,812 ~> 
00:23:33,530 
00:23:33,772 ~> 
00:23:35,000 
00:23:35,252 ~> 
00:23:37,686 
00:23:37,932 ~> 
00:23:38,921 
00:23:45,092 ~> 
00:23:46,525 
00:23:47,012 ~> 
00:23:48,889 
00:23:49,172 ~> 
00:23:50,400 
00:23:50,812 ~> 
00:23:52,803 
00:23:59,172 ~> 
00:24:00,924 
00:24:02,492 ~> 
00:24:03,925 
00:24:04,412 ~> 
00:24:07,290 
00:24:07,532 ~> 
00:24:09,409 
00:24:10,532 ~> 


Sjáðu hvað litlu selirnir synda 
fallega. -Aha... 

Hvað heita svona, svona... 
Selabörn. 

Þeir heita kópar. 

-Kópar. Aha. 

Kópur. 

-Já, það er rétt. 

Þeir eru með svo falleg, 
falleg augu. -Já. 

Já. Svona dökk, dökk brún. 
Næstum því svört. 

Eins og mín? -Já. 

Já. 

Þessi er stór. 

-Uhum. 

Mjög stór. 

-Já. 

Heyra, heyra þeir? 

Já, er það ekki? 

Jú ég held það. 

-Já... 

Þeir eru mjög svangir, sérðu. 
-Já. 

Sara! -Hm. 

Viltu ís? 

Um, já. 

Mig langar í ís með dýfu. 
Með? 

Á ég að endurtaka það? 
-Endurtaka? 

Já, manstu, 
segja orðin aftur. 

Endurtaka! Já, takk. 

Mig langar í ís með dýfu. 
-Með dýfu. Já. 

Allt í lagi, komdu þá. 

Um. 

Jæja. 

Hvað? 

-Það var ekki til dýfa. 

Ja, það er allt í lagi. 

Eigum við að setjast 
þarna? -Já. 

Megum við setjast? 

Megið þið hvað? 

Er laust hérna? 

-Ég heyri svo illa. 

Er laust hérna hjá þér? 


Hvort að ég sé, hvað á lausu? 



00:24:12,443 

00:24:12,932 ~> 

Ha. Nei... Megum við 

00:24:16,163 

setjast hjá þér á bekkinn? 

00:24:17,332 ~> 

Já, já. Ég heyri nefnilega 

00:24:19,766 

svo illa. Já, já. 

00:24:20,132 ~> 

Já, fyrirgefðu. 

00:24:22,600 

Takk. 

00:24:23,092 ~> 

Allir velkomnir á 

00:24:25,003 

meðan eitthvað er laust. -Já. 

00:24:25,332 ~> 

Eruð þið á lausu? 

00:24:27,562 

-Já. 

00:24:27,852 ~> 

Hvernig gengur það? 

00:24:28,841 
00:24:29,092 ~> 

Bara ágætlega. 

00:24:31,003 

-Já, já. 

00:24:32,012 ~> 

Ég bý ekki hér, ég bý í Kanada. 

00:24:35,004 
00:24:35,252 ~> 

Ég... Ég er hálfur 

00:24:37,368 

íslendingur 

00:24:37,612 ~> 

sem bý í Kanada. 

00:24:38,761 
00:24:39,012 ~> 

Hvað er hann að segja? 

00:24:40,764 

-Ég, ég. Veit ekki. 

00:24:41,052 ~> 

Þetta er frændi minn 

00:24:42,849 

Ertu frá Kanada? 

00:24:44,772 ~> 

-Já. 

00:24:45,443 
00:24:45,732 ~> 

Þú ert frá Kanada. 

00:24:47,165 

-Já, já. 

00:24:47,412 ~> 

Ég hef aldrei hitt neinn 

00:24:50,006 

sem kemurfrá Kanada. 

00:24:50,612 ~> 

Hann er hálfur íslendingur samt. 

00:24:52,409 
00:24:52,692 ~> 

Er hann hvað? 

00:24:54,728 

-Hálfur íslendingur. 

00:24:54,972 ~> 

Mamma mín var 

00:24:58,282 

íslendingur svo... 

00:24:58,652 ~> 

Svo að ég er 

00:25:01,530 

hálfur íslendingur. 

00:25:02,132 ~> 

Hálfur, hálfur íslendingur. 

00:25:05,807 
00:25:06,092 ~> 

Ég hef nú aldrei hitt 

00:25:08,686 

hálfan íslending fyrr en núna. 

00:25:08,932 ~> 

Hvernig er með 

00:25:11,127 

hinn helminginn? 

00:25:13,172 ~> 

Einmitt. 

00:25:14,321 
00:25:15,372 ~> 

Við ætlum í bátsferð. 

00:25:17,408 
00:25:17,612 ~> 

Má bjóða þér með? 

00:25:19,364 

-Jæja já. 

00:25:19,612 ~> 

Hérna á vatninu. 

00:25:20,601 
00:25:20,852 ~> 

Ég var nú skipstjóri í þrjátíu ár. 

00:25:22,331 
00:25:22,572 ~> 

Já, var það? 

00:25:24,528 

-Já, já... Frá Dalvík. 



Ski. Ski. Hvað segir hann? 


00:25:24,812 --> 
00:25:26,245 
00:25:26,452 ~> 
00:25:28,204 
00:25:28,412 ~> 
00:25:30,130 
00:25:30,412 ~> 
00:25:31,765 
00:25:32,052 ~> 
00:25:34,088 
00:25:35,572 ~> 
00:25:37,164 
00:25:37,412 ~> 
00:25:40,006 
00:25:40,292 ~> 
00:25:41,725 
00:25:42,052 ~> 
00:25:44,168 
00:25:44,372 ~> 
00:25:46,203 
00:25:47,532 ~> 
00:25:48,806 
00:25:51,172 ~> 
00:25:53,128 
00:25:53,412 ~> 
00:25:55,403 
00:25:55,652 ~> 
00:25:57,529 
00:25:58,372 ~> 
00:26:00,966 
00:26:01,212 ~> 
00:26:03,726 
00:26:03,972 ~> 
00:26:07,089 
00:26:07,372 ~> 
00:26:09,328 
00:26:09,652 ~> 
00:26:11,324 
00:26:11,572 ~> 
00:26:14,166 
00:26:14,412 ~> 
00:26:16,323 
00:26:17,892 ~> 
00:26:19,086 
00:26:24,212 ~> 
00:26:26,362 
00:26:29,572 ~> 
00:26:32,405 
00:26:32,972 ~> 
00:26:35,247 
00:26:35,612 ~> 
00:26:37,250 
00:26:37,612 ~> 
00:26:40,410 
00:26:40,692 -> 
00:26:44,571 
00:26:44,812 ~> 


Skipstjóri, sem stýrir skipinu. 

Á bát? 

Já, skip, skip. 

Skipper. 

-Já, já, já. 

Á kanadísku, skipper. 

-Je. 

Já, það var gaman að hitta ykkur. 

Sömuleiðis. -Sömuleiðis. 

Eigum við að fara í bát? 

Já, gerum það. 

-Já. 

Eigðu góðan dag. 

-Takk, takk fyrir, bless. 

Góðan dag. 

-Já, bless. -Bless. 

Have a good time. 

Nei, Ólafur, sjáðu. 

Hérna getur maður mælt 
hvað maður er stór. 

Hvað ert þú hár? 

-Ég veit ekki. 

Má ég sjá. 

Þú ert svona. 

Hundrað áttatíu og fimm sentímetrar. 
Núl. en þú? 

-Ég ég er pínulítil. 

Lítil... 

Já, má ég sjá. 

Nei ekki svo. 

Þú ert... 

Þú ert hundrað sextíu 
og fimm sentímetrar. 

Nú. Það er ekki svo slæmt. 

-Nei. 

Eigum við að fara í bátana? 

-Já. 

Nei, þarna er trúður. 

-Trúður? 

Þegar maður er að labba svona, 
nú er ég feitur?. 

Og nú er ég mjór, 

nú er ég stuttur og nú er ég stór. 

Þið kunnið þetta alveg. 

Þetta eru augun. 

Með þeim get ég séð ykkur. 

Þetta er nefið. 

Með því get ég fundið lyktina, 

Af blessuðum blómunum. 



00:26:46,006 

00:26:46,252 ~> 

Þetta er....Þetta er 

00:26:48,322 

munnurinn. 

00:26:48,572 ~> 

Með honum get ég 

00:26:50,210 

talað við ykkur. 

00:26:50,492 ~> 

Og þetta eru varirnar. 

00:26:51,971 
00:26:52,172 ~> 

Sem ég get hermt eftir fuglunum. 

00:26:53,605 
00:26:53,852 ~> 

Og svo eru þetta eyrun. 

00:26:56,412 

með þeim get ég heyrt. 

00:26:56,612 ~> 

Allt sem þið segið. 

00:26:59,365 

Svo get ég hreyft þau líka. 

00:27:00,052 ~> 

Nú er ég sko reiður. 

00:27:02,088 
00:27:02,652 ~> 

Nei ég er svo leiður. 

00:27:05,212 
00:27:07,852 ~> 

Nei ég er svo feiminn. 

00:27:10,366 
00:27:10,612 ~> 

Nú er ég glaður. 

00:27:13,410 

Sko, alveg ofboðslega glaður. 

00:27:13,652 ~> 

Ég er svo glaður... 

00:27:17,281 

-Hvað heitir þú trúður? 

00:27:17,572 ~> 

Ég heiti Tóti trúður. 

00:27:19,881 

-Já. 

00:27:20,172 ~> 

Já,já. 

00:27:21,651 

Það er voða gaman. 

00:27:21,892 ~> 

Já.... 

00:27:22,608 
00:27:22,892 ~> 

Hvað heitir þú? 

00:27:23,802 
00:27:24,052 ~> 

Ég heiti Ólafur. 

00:27:25,963 

-Halló Óli. 

00:27:26,212 ~> 

Sæll og blessaður. 

00:27:27,770 

Má ég sprauta á þig? 

00:27:27,972 ~> 

Nei, takk. 

00:27:28,643 
00:27:28,852 ~> 

Nei, nei, bara spyrja svona. 

00:27:30,490 

Ég er svo kurteis. 

00:27:30,732 ~> 

Ekki meira, ekki meira... 

00:27:31,926 
00:28:12,812 ~> 

Við ætlum að læra um dýr... 

00:28:16,168 

Núna. -Já. 

00:28:16,532 ~> 

Um íslensk dýr.-Já. 

00:28:20,491 

Og líka útlensk dýr. 

00:28:21,412 ~> 

Og fá að heyra líka hvaða dýr 

00:28:25,087 

eru heima hjá ykkur. 

00:28:25,372 ~> 

í löndunum sem þið 

00:28:27,522 

komið frá. -Já. 

00:28:29,732 ~> 

Eins og til dæmis hér er 

00:28:32,724 

eitt dýr. 

00:28:34,892 ~> 

Sem. Heitir slanga. 

00:28:38,680 

-Slanga, slanga... 

00:28:38,932 ~> 

Já, slanga. 

00:28:42,288 

Það er hún slangan. -Já. 

00:28:42,812 ~> 

Hún er kvenkyns. 

00:28:45,690 

-Já... 



00:28:46,412 --> 
00:28:49,290 
00:28:50,292 ~> 
00:28:54,251 
00:28:54,452 ~> 
00:28:56,363 
00:28:56,652 ~> 
00:28:58,882 
00:28:59,292 ~> 
00:29:01,328 
00:29:02,372 ~> 
00:29:04,488 
00:29:04,732 ~> 
00:29:07,166 
00:29:07,412 ~> 
00:29:09,687 
00:29:09,972 ~> 
00:29:13,487 
00:29:13,852 ~> 
00:29:15,524 
00:29:18,092 ~> 
00:29:20,481 
00:29:23,412 ~> 
00:29:26,688 
00:29:28,572 ~> 
00:29:31,564 
00:29:32,332 ~> 
00:29:35,165 
00:29:37,692 ~> 
00:29:40,001 
00:29:41,012 ~> 
00:29:43,242 
00:29:43,532 ~> 
00:29:45,648 
00:29:46,852 ~> 
00:29:49,047 
00:29:49,332 ~> 
00:29:50,242 
00:29:50,532 ~> 
00:29:51,885 
00:29:52,132 ~> 
00:29:53,804 
00:29:54,092 ~> 
00:29:58,005 
00:29:59,772 ~> 
00:30:01,603 
00:30:02,212 ~> 
00:30:09,641 
00:30:11,772 ~> 
00:30:13,967 
00:30:14,292 -> 
00:30:16,123 
00:30:16,372 ~> 
00:30:19,409 
00:30:19,812 -> 
00:30:22,121 
00:30:22,732 ~> 


Er slanga á íslandi? 

-Nei, nei... 

Ekki nema bara þegar 
það er sýning. -Já... 

Til að sýna útlensk dýr. 

-Já... 

Hvernig er það, 

eru slöngur í Finnlandi? -Já. 

Já, stórar... 

-Ekki stórar. 

Ekki stórar. -Nei. 

Bara litlar? -Já. 

Snákar heitir það. 

-Aha... 

Það heitir snákur. 
-Snákur....Já. 

Ef það er stutt slanga. 

-Já, já.... 

Snákur. 

Natashia hvaða dýr 
ert þú með? 

Hest.. 

-Já, þú ert með hest. 

Og... Svín. 

-Svín, já... 

E...Kannski... 

-Eh.. Má ég sjá? 

Godzilla. 

-Já, já.. 

Risaeðla. 

-Risaeðla. 

Já. Risaeðla. 

-Risaeðla. 

Hún erflott. 

-Já, hún er falleg. 

Já. 

Hún er mjög falleg, 
er það ekki? 

Hvernig er hún á litinn? 

Gul og brún. 

-Gul og brún... -Gott. 

Hvað ertu með meira? 

Ah. Lítinn hest. 

-Lítinn hest. Já. 

Folald. Já. 

-Folald.... 

Er einhver annar með svín? 

Já, hérna. 

-Já. Já... 

Ég er með annað. 

-Já. 

Mjög gott kjöt. 



00:30:24,131 

00:30:24,492 ~> 

Mjög gott kjöt svínakjöt? 

00:30:25,971 

Já. 

00:30:26,252 ~> 

Og þú ert með svín og grís. 

00:30:30,006 
00:30:30,372 ~> 

Grís, grís, grís.... 

00:30:32,886 

-Já. 

00:30:33,212 ~> 

Grís, grís, grís, grís... 

00:30:35,123 
00:30:35,452 ~> 

Fjölskylda. 

00:30:37,966 

-Já, þarna er fjölskylda. 

00:30:38,252 ~> 

Og pabbi koma. 

00:30:40,447 

-Já... 

00:30:46,292 ~> 

Og hvað ert þú með, Julie? 

00:30:49,045 
00:30:49,532 ~> 

Ég er með.... 

00:30:54,560 

-Naut. -Naut, já. 

00:30:58,252 ~> 

Og froskar. 

00:31:02,040 

-Frosk. Já. 

00:31:02,332 ~> 

Er froskur á íslandi? 

00:31:04,448 

-Froskur. Já... 

00:31:04,692 ~> 

Eru froskar á íslandi? 

00:31:06,523 
00:31:07,372 ~> 

Julie, eru froskar á íslandi? 

00:31:11,604 

-Nei... 

00:31:12,052 ~> 

Nei. 

00:31:13,690 

-Nei... 

00:31:13,892 ~> 

Engir froskar. 

00:31:15,405 

-Nei. 

00:31:15,612 ~> 

En í Frakklandi? 

00:31:17,682 

-Jú mikið. 

00:31:17,972 ~> 

Mikið... 

00:31:19,166 

-Já, mikið. 

00:31:19,452 ~> 

Hefur þú borðað froska? 

00:31:22,250 

-öhh... Já. 

00:31:22,612 ~> 

Já. 

00:31:24,842 

-Eru þeirgóðir? 

00:31:25,132 ~> 

Já...Kannski líkir kjúklingi. 

00:31:28,010 
00:31:28,252 ~> 

Svolítið líkir kjúklingi. 

00:31:29,765 
00:31:30,012 ~> 

Já. Akkúrat. 

00:31:32,003 

Einmitt. 

00:31:32,452 ~> 

Og hvað ertu með meira? 

00:31:35,922 

-Kú. 

00:31:36,532 ~> 

Kýr, já. 

00:31:38,124 

-Já. 

00:31:38,372 ~> 

Hérna er ein kýr og 

00:31:44,402 

kálfur er lítill. Lítil kýr. 

00:31:45,012 ~> 

Eða lítið naut. 

00:31:47,651 

Kálfur. -Kálfur. 

00:31:47,892 ~> 

Já, kálfur.... Og naut. 

00:31:50,884 

Naut, kálfur og kýr. 

00:31:51,172 ~> 

Kálfur og kýr. 

00:31:54,050 
00:31:54,252 ~> 

Það er hún hann 

00:31:55,571 

og það. 



00:31:55,892 ~> 

Nautið, kálfurinn 

00:31:58,770 

og kýrin. 

00:31:59,012 ~> 

Kýrin. 

00:32:00,650 

-Já. 

00:32:00,892 ~> 

Ert þú líka með naut? 

00:32:04,089 

-0 nei... 

00:32:05,132 ~> 

Nei. Hvað ert þú með? 

00:32:06,451 
00:32:06,692 ~> 

Hestur, fíll. 

00:32:09,764 

-Fíl. 

00:32:10,372 ~> 

Fíl já. 

00:32:12,522 

-Já. 

00:32:12,812 ~> 

Já, og hani. 

00:32:15,406 

-Hana, þú ert með hana. 

00:32:15,612 ~> 

Hana, hana.... 

00:32:17,284 

-Já. 

00:32:17,772 ~> 

Lamba. 

00:32:20,809 

-Hrútur. 

00:32:21,092 ~> 

Þetta, þetta er hrútur. 

00:32:23,447 

-Hrútur. 

00:32:23,892 ~> 

Já, þetta er hrútur já. 

00:32:25,644 

Þetta er hrútur. 

00:32:25,972 ~> 

Ég er líka hrútur. 

00:32:27,724 

-Ert þú hrútur? 

00:32:28,012 ~> 

Já, ég er fæddur í apríl. 

00:32:31,527 

-Já, stjörnumerkið. -Já. 

00:32:31,772 ~> 

Já, svo þú ert hrútur. 

00:32:34,605 

-Já. 

00:32:34,892 ~> 

Er einhver naut? 

00:32:36,848 
00:32:37,132 ~> 

í stjörnumerkinu? 

00:32:39,851 

-Nei, nei.. 

00:32:40,132 ~> 

Nei. -Nei.... 

00:32:42,362 

Nei ekkert naut. 

00:32:44,412 ~> 

Ég er krabbi. 

00:32:46,084 

-Já. 

00:32:46,452 ~> 

Krabbi. 

00:32:48,568 

-Já, já.... 

00:32:49,612 ~> 

Hvað ert þú með meira? 

00:32:51,409 

Já. 

00:32:51,652 ~> 

Lamb. 

00:32:53,563 

-Já, lamb. -Já, já.... 

00:32:53,812 ~> 

Lamb er lítil kind. 

00:32:55,689 

-Já. 

00:32:56,372 ~> 

Lambið. 

00:32:58,966 
00:33:00,492 ~> 

Allt komið? 

00:33:02,244 

-Já. Já... 

00:33:02,572 ~> 

Er lambið stórt? 

00:33:05,211 

Er það stórt... 

00:33:05,492 ~> 

Nei, nei, nei.... 

00:33:06,845 
00:33:07,052 ~> 

Það er lítið. 

00:33:08,565 

-Það er bara lítið. 

00:33:08,812 ~> 

Já, já,já.... 

00:33:10,040 
00:33:10,372 ~> 

En naut? 



00:33:12,408 

00:33:12,652 ~> 
00:33:14,290 
00:33:14,572 ~> 
00:33:16,563 
00:33:16,812 ~> 
00:33:18,530 
00:33:19,372 ~> 
00:33:21,840 
00:33:22,452 ~> 
00:33:25,046 
00:33:26,132 ~> 
00:33:29,807 
00:33:31,172 ~> 
00:33:34,209 
00:33:34,532 ~> 
00:33:36,488 
00:33:37,132 ~> 
00:33:40,010 
00:33:40,732 ~> 
00:33:42,927 
00:33:43,172 ~> 
00:33:45,845 
00:33:46,092 ~> 
00:33:48,401 
00:33:48,652 ~> 
00:33:52,042 
00:33:52,332 ~> 
00:33:55,085 
00:33:55,372 ~> 
00:33:59,081 
00:33:59,732 ~> 
00:34:01,848 
00:34:02,092 ~> 
00:34:03,411 
00:34:03,652 ~> 
00:34:05,483 
00:34:06,012 ~> 
00:34:08,526 
00:34:08,812 ~> 
00:34:11,485 
00:34:13,412 ~> 
00:34:17,166 
00:34:20,492 ~> 
00:34:24,371 
00:34:24,652 ~> 
00:34:26,005 
00:34:26,252 ~> 
00:34:30,291 
00:34:31,732 ~> 
00:34:35,361 
00:34:35,812 ~> 
00:34:40,090 
00:34:40,332 ~> 
00:34:42,448 
00:34:42,772 ~> 
00:34:44,125 


-Já, já, já.... 

Já, það er mikið stórt. 

-Já, það er stórt. 

Og sterkt. 

-Já, já, já... 

En kýrin? 

-Já. Hún er stór. -Stór... 

Og hún er líka sterk. 

-Já, já, já... 

Svo erum við með önd. 
-önd, Já. Já, já... 
önd, þú ert líka með önd. 
-Já, já, já... 

Vilt þú fá þessa önd? 

-Já. 

Svo þær eru saman. 

Ókei. 

Nú ert þú, með tvær endur. 

-Tvær endur. Já, já. 

Ert þú með eitthvað 
meira sem eru tvö af? 

Nei, þetta hérna bara hest. 
-Einn hestur. 

Og bíddu aðeins 
og þetta svín. -Já. 

Og þetta pabbi 
og þetta mamma. -Já. 

Pabbi og mamma. 

-Já, já, já.... 

Mamma sofandi. 

Já. 

Pabbi að labba. 

En, en Natashia. 

Má ég sjá. 

Hesturinn þinn. 

Hvernig er hann á litinn? 
Hvað segirðu? 

-Hvernig er hann á litinn? 
Liturinn. -Liturinn. 

Brúnn, brúnn, brúnn.... 

Já. Hann er brúnn. 

-Já. 

Líka hinn, hinn er 
Ijósbrúnn. Já. -Já, já... 

Hvað er þetta hérna? 
-Engispretta. -Ohm.... 
Engispretta. 

-Engispretta. 

Já, já.... 

Kannski borða? 

Borðið þið engisprettur 
í Póllandi? 



Nei, nei, ekki í Póllandi. 


00:34:44,412 --> 
00:34:46,004 
00:34:46,292 --> 
00:34:48,362 
00:34:48,612 --> 
00:34:49,965 
00:34:50,172 »> 
00:34:51,969 
00:34:52,212 --> 
00:34:55,249 
00:34:55,532 --> 
00:34:57,045 
00:34:57,292 --> 
00:34:59,203 
00:34:59,452 --> 
00:35:01,841 
00:35:02,532 --> 
00:35:04,363 
00:35:06,932 --> 
00:35:09,492 
00:35:09,892 --> 
00:35:13,726 
00:35:14,092 --> 
00:35:16,970 
00:35:17,492 --> 
00:35:19,722 
00:35:20,012 --> 
00:35:23,322 
00:35:23,612 --> 
00:35:25,204 
00:35:25,612 --> 
00:35:27,603 
00:35:27,852 --> 
00:35:30,764 
00:35:31,092 --> 
00:35:33,003 
00:35:33,252 --> 
00:35:35,163 
00:35:35,452 --> 
00:35:37,124 
00:35:37,412 --> 
00:35:39,846 
00:35:40,092 --> 
00:35:41,491 
00:35:42,652 --> 
00:35:45,485 
00:35:46,812 --> 
00:35:48,040 
00:35:49,172 --> 
00:35:51,811 
00:35:53,492 --> 
00:35:59,010 
00:35:59,772 --> 
00:36:02,923 
00:36:04,692 --> 
00:36:07,365 
00:36:08,972 --> 


Ég hef horfa á þetta 
borðað, hérna í Egyptalandi. 
í Egyptalandi. 

-Já. 

Um.... Hvernig, 
með súkkulaði? 

Nei bara með karamellu. 
-Ha. 

Bara karamellu. 

-Með karamellu. 

Já. Engisprettur 
með karamellu? 

Já, já, já.... 

-Já, áhugavert. 

Ég hef ekki prófað það. 

-Nei. 

En með fíll, með fílinn. 

-Já. 

Hefur þú séð fíl? 

-Já, já, oft. 

Oft. Átt þú fíl? 

-Nei.... 

Nei. 

-Ég á ekki. 

Átt þú eitthvert dýr? 

Kannski kött, mjáá? 

Nei ekki núna. 

-Nei. 

Ekki hund? 

-Nei.... Ekki núna. 

Nei. 

-Bara eitt barn. 

Ha. Eitt barn. 

-Barn. Barn já. 

Og svo eru líka fiskar. 

-Já. 

Og selir. -Já, já,... 

Selir með stóru, stóru. 

Selur með stóru augun. 

Já, já, já.... 

í sjónum. 

Og hvalir. 

Sem að.... 

Og Keikó. 

-Já, já, já.... 

Hani, hann galar. 

Giggidí dí...Já. 

Krummi krúnkar. 

Krú krúnk. 

Hundur geltir. 

Uff úff.... 

Svín, það hrín. 



00:36:12,282 

00:36:14,932 --> 
00:36:18,971 
00:36:21,532 --> 
00:36:24,569 
00:36:26,892 -> 
00:36:30,407 
00:36:30,692 -> 
00:36:32,410 
00:36:33,372 ~> 
00:36:36,762 
00:36:37,652 -> 
00:36:41,201 
00:36:41,452 ~> 
00:36:42,601 
00:36:42,892 ~> 
00:36:44,962 
00:36:45,212 ~> 
00:36:48,124 
00:36:48,372 ~> 
00:36:51,489 
00:36:51,812 ~> 
00:36:57,205 
00:36:58,332 ~> 
00:36:59,731 
00:37:00,412 ~> 
00:37:01,606 
00:37:01,972 ~> 
00:37:03,121 
00:38:09,154 ~> 
00:38:13,750 
00:38:18,754 ~> 
00:38:22,190 

00:38:22,794 ~> 
00:38:24,944 
00:38:25,194 -> 
00:38:27,264 
00:38:27,634 ~> 
00:38:30,228 
00:38:32,674 ~> 
00:38:35,666 
00:38:36,114 ~> 
00:38:38,230 
00:38:38,474 ~> 
00:38:39,987 
00:38:40,234 -> 
00:38:42,907 
00:38:43,114 -> 
00:38:45,344 
00:39:01,514 -> 
00:39:04,028 
00:39:05,834 ~> 
00:39:08,906 
00:39:10,994 ~> 
00:39:16,432 


Hrrrr.... 

Síðan hestur, hann hneggjar. 
íhahahaaa.... 

Músin tístir. 

Dí, dí.. 

Og tittlingurinn 
eða snjótittlingurinn. 

Hann syngur. 

-Já, já.... 

Já, fuglar syngja já. 

Ókei. 

Nú ætlum við að syngja, 
þetta lag, saman. -Já, já. 

Er það ekki? 

Já,já,já. 

Hani, krummi, hundur, svín. 
Hestur, mús tittlingur. 

Galar, krúnkar, geltir, hrín. 
Hneggjar, tístir, syngur. 
Flott.... 

Glæsilegt... 

Já... 

„Viltu læra íslensku?" 


10. þáttur: í matvöruverslun 

Jæja, Sara mín, nú ætla 
ég að búa til mat í kvöld. 

Frábært. 

Viltu kerru eða körfu? 

Kerru, takk. 

-Jább, kerru. 

Jæja hvaða mat ætlarðu 
að elda? -Elda? 

Já, hvaða mat ætlarðu 
að elda? -Já. 

Hvaða mat ætlarðu að 
búa til? -Já, einmitt. 

Já, ég ætla að elda 
kjötbollur og pasta. 

Svo ætla ég að búa til 
salat. -Ummm. 

Þá er það fiskiborðið. 

-Já. 

Villtur lax. 

-Hmm.. 

Ýsa. 

Karfi, gellur. 


00:39:19,114 --> 
00:39:21,469 
00:39:21,754 ~> 
00:39:24,109 
00:39:24,954 ~> 
00:39:29,311 
00:39:31,594 ~> 
00:39:32,549 
00:39:37,034 ~> 
00:39:39,946 
00:39:40,354 ~> 
00:39:41,912 
00:39:42,154 ~> 
00:39:44,588 
00:39:45,194 ~> 
00:39:46,388 
00:39:46,634 ~> 
00:39:48,386 
00:39:48,754 ~> 
00:39:51,063 
00:39:51,834 ~> 
00:39:53,552 
00:39:53,834 ~> 
00:39:59,466 
00:40:00,314 ~> 
00:40:02,987 
00:40:03,274 ~> 
00:40:05,424 
00:40:06,394 ~> 
00:40:07,952 
00:40:08,194 ~> 
00:40:11,709 
00:40:11,914 ~> 
00:40:13,586 
00:40:13,874 -> 
00:40:17,753 
00:40:35,514 ~> 
00:40:37,470 
00:40:46,354 ~> 
00:40:49,346 
00:40:52,754 ~> 
00:40:54,665 
00:40:55,274 ~> 
00:40:59,153 
00:41:00,034 ~> 
00:41:02,628 
00:41:03,074 ~> 
00:41:05,383 
00:41:07,634 ~> 
00:41:10,671 
00:41:10,914 ~> 
00:41:12,666 
00:41:12,914 ~> 
00:41:15,109 
00:41:15,354 ~> 
00:41:17,072 
00:41:17,874 ~> 


Þetta er mjög gott hjá þér 
en endurtaktu, 
lax og gellur. 

-Jáhá... Gellur. 

Lax og gellur. 

Flott. 

Góðan dag. 

-Daginn. 

Hérna er kjöt í 
bollurnar. 

Já, hakkið. 

-Hakkið, já, hakkið. 

Hvernig hakk viltu? 

Viltu svínahakk, 
hrr, hrrr? 

Eða viltu nautahakk, 
muuu? 

Eða viltu lambahakk, 
me?. -Me. 

Ég vil. 

Ég vil nautahakk, muu. -Já. 
Já, og hvað mikið 
af því? -Eitt kíló. 

Já, svona eitt kíló takk. 

-Eitt kíló. 

Vá, nautakjöt. 

Tvö þúsund tvö hundruð 
sjötíu og átta. 

Jaá. -Það er dýrt. 

Já, kjöt er dýrt á íslandi. 

En, það er gott. -Uhum. 
Fleira? -Nei, takk. 

Takk. -Takk fyrir. 

Hvar er pasta? 

-Pasta. Pasta er þarna. 

Pasta. 

-Pasta. 

Pasta. 

Svo vantar mig salat. 

Já, það er þarna sjáðu, 
grænmeti. 

Já... 

Grænmeti. -Ummm. 

Já, svona. 

Hvað heitir þetta á íslensku? 
Þetta heitir agúrka. 

Agúrka? -Gúrka. 

Gúrka? -Já. 

Svona hér 
og... 

En þetta hérna? 



00:41:19,512 


00:41:19,714 --> 

Þetta eru tómatar. 

00:41:21,989 

-Tómatar já? 

00:41:22,274 --> 

Tómatar það er rétt. 

00:41:25,311 

Þeir eru svo litlir. 

00:41:25,914 ~> 
00:41:27,666 

Já, þetta eru íslenskir tómatar. 

00:41:27,914 ~> 
00:41:29,984 

Þeir eru ræktaðir inni ekki úti. 

00:41:30,554 ~> 

Já,jájá. 

00:41:33,546 

Hvar, hvar þá? 

00:41:33,994 -> 

Þeir eru ræktaðir 

00:41:37,543 

í gróðurhúsum. 

00:41:38,034 ~> 
00:41:39,467 

Gróðurhús? 

00:41:39,754 ~> 

Já, það er svona, 

00:41:42,268 

uh, greenhouse. 

00:41:42,514 ~> 

Já, greenhouse. 

00:41:44,584 

-Jájá. -Já. 

00:41:45,074 ~> 

Já, heyrðu og 

00:41:48,271 

svo hér, sveppir. 

00:41:49,794 -> 
00:41:51,512 

Þetta heita sveppir. 

00:41:51,754 ~> 

Já, já, sv... sv... sveppir. 

00:41:55,588 

-Sveppir já. -Já. 

00:41:56,314 ~> 

Heyrðu svo. 

00:41:59,704 

hvað, hvað heitir, noh! 

00:42:01,194 ~> 

Æ, æ, hérna. 

00:42:03,992 

-Afsakið. 

00:42:04,954 ~> 

Hvað, 

00:42:07,514 

hvað heitir þetta hér? 

00:42:08,034 ~> 

Þetta heitir... 

00:42:10,912 

jöklasalat. 

00:42:11,154 ~> 

Jöklasalat. 

00:42:13,509 

Já, það er gott. -Já. 

00:42:16,714 ~> 

Viltu hafa lauk í salatinu? 

00:42:19,023 

-Lauk? Já. 

00:42:19,314 ~> 

Ehh lauk. 

00:42:22,192 

Er þetta lauk? 

00:42:22,554 ~> 

Þetta er þetta heitir laukur. 

00:42:26,263 

-Laukur. Já. 

00:42:28,474 ~> 

Kannski tvo. -Tvo það er flott. 

00:42:31,750 

Laukur er góður. 

00:42:39,914 ~> 

Ávextir. 

00:42:42,747 

-Já. 

00:42:44,154 ~> 

Greip. -Já. 

00:42:47,032 

Greip. 

00:42:48,234 ~> 

Eee -appelsínur. 

00:42:50,873 

-Uhu. 

00:42:52,154 ~> 

Sítrónur, kíví. -Já. 

00:42:57,103 

Og perur. 

00:42:57,994 ~> 

Perur! 

00:43:00,428 

Er það ekki rétt hjá mér? 

00:43:00,674 -> 
00:43:01,823 

Hárrétt. 

00:43:05,274 ~> 
00:43:06,229 

Jæja. 



00:43:13,394 ~> 
00:43:15,669 
00:43:16,434 ~> 
00:43:18,550 
00:43:20,954 ~> 
00:43:22,945 
00:43:23,234 ~> 
00:43:25,668 
00:43:25,914 ~> 
00:43:28,747 
00:43:29,034 ~> 
00:43:31,867 
00:43:32,234 ~> 
00:43:34,748 
00:43:35,994 ~> 
00:43:38,189 
00:43:39,434 ~> 
00:43:44,508 
00:43:44,794 ~> 
00:43:49,151 
00:43:49,474 ~> 
00:43:51,351 
00:43:51,634 ~> 
00:43:53,306 
00:43:54,834 ~> 
00:43:57,587 
00:44:01,634 ~> 
00:44:03,829 
00:44:04,154 ~> 
00:44:06,952 
00:44:07,234 ~> 
00:44:09,953 
00:44:10,314 ~> 
00:44:13,067 
00:44:13,434 ~> 
00:44:16,392 
00:44:18,674 ~> 
00:44:20,824 
00:44:23,554 ~> 
00:44:26,591 
00:44:27,514 ~> 
00:44:30,312 
00:44:31,314 ~> 
00:44:33,703 
00:44:35,394 -> 
00:44:36,622 
00:44:37,074 ~> 
00:44:38,553 
00:44:39,874 ~> 
00:44:41,910 
00:44:42,554 ~> 
00:44:44,784 
00:44:45,634 ~> 
00:44:48,990 
00:44:49,194 ~> 
00:44:50,991 
00:44:51,794 ~> 


Heyrðu, þarna er djús. 

-Já. 

Hérna. 

Þessi hér? -Já. 

Heyrðu og svo 

þarf ég líka að kaupa svona. 

Svona. Tss tss til að, 

til að raka mig. 

Já, raksápa heitir það. 

-Já, raksápa. 

Raksápa og 

rakvél. -Já, það er rétt. 

Hvar er það? 

-Það er bara hérna. -Já. 
Hreinlætisvörur 

Já. -Raksápa. 

Og rakvél. -Já. 

Og... Já, hvað heitir 
þetta á íslensku? 

Svitakrem. 

-Svitakrem. Já. 

Ég ætla að kaupa 
svona. -Já. 

Fyrir þig. 

-Fyrir mig, heyrðu! 

Jæja hvað eigum við 
að drekka með matnum? 

Ég ætla, ég ætla að 
kaupa léttöl.-Léttöl? 

En hvað drekka 
Siggi og Björk? 

Þau drekka bara, 
mjólk eða djús. 

Já, já.- Mjólk ! 

Hérna er mjólkin. -Já, já. 
Svona. 

-Já, léttmjólk og nýmjólk. 
Hvort finnst þér betra? 

-Ég veit ekki? 

Kannski, kannski, 
bara léttöl. 

Nei, léttmjólk 
-Léttmjólk já. 

Góðan daginn. 

Góðan daginn. 

-Góðan daginn. 

Jæja, Ólafur, nú ætla ég 
að sjá hvað þú manst. 
Nautahakk. 

-En hvað er þetta? 

Þetta er hérna sss... 

-Svita... 

Svitakrem, svitakrem. 
-Duglegur. 

En hvað er þetta? 



00:44:53,512 

00:44:54,194 ~> 

Æ-hvað var það nú aftur? 

00:44:56,469 

Ég man það ekki. 

00:44:56,714 ~> 

Þetta er lau... -Laukur, 

00:44:59,353 

já, nú man ég það laukur. 

00:45:00,754 ~> 

Þetta er laukur og þetta 

00:45:04,064 

eru sveppir og tómatar. 

00:45:05,674 ~> 

Agúrka....uh hvað.... 

00:45:11,465 

Rak.... 

00:45:12,354 ~> 

Þetta er Raksápa og 

00:45:14,629 

þetta er rakvél. 

00:45:15,074 ~> 

Já, já, raksápa. 

00:45:16,712 
00:45:18,394 ~> 

Þú ert orðinn svo góður 

00:45:20,271 

í íslensku. -Ahh. 

00:45:23,154 ~> 

Og þetta er pasta. 

00:45:25,145 

-Já. 

00:45:31,514 ~> 

Hvað viltu marga poka? 

00:45:34,233 

-Tvo poka takk. 

00:45:35,754 ~> 

Já, maður þarf að 

00:45:37,551 

borga fyrir pokann. 

00:45:37,874 ~> 

Pokinn kostartíu krónur. 

00:45:39,910 

tíkall. -Já, já. 

00:45:41,714 ~> 

Þetta eru 4.350.? 

00:45:44,547 

Krónur. -Já. 

00:45:45,354 ~> 

Já, já, hér eru eitt þúsund. 

00:45:49,472 

tvö, þrjú. 

00:45:50,594 ~> 

Fjögur þúsund og einn 

00:45:54,064 

Rauður. 

00:45:54,954 ~> 

Er þetta ekki rétt hjá 

00:45:56,273 

mér? 

00:45:56,514 ~> 

Jú, þetta er alveg rétt. 

00:45:58,505 

Þetta eru fjögur þúsund. 

00:45:58,794 ~> 

Og fimm hundruð krónur 

00:46:00,273 

og þá færð þú. 

00:46:00,514 ~> 

Hundrað og fimmtíu krónur, 

00:46:03,074 

til baka. - Já, já. 

00:46:11,554 ~> 

Gjörðu svo vel. 

00:46:13,784 

-Takk fyrir. -Takk... 

00:46:18,914 ~> 

Jæja kokkur. 

00:46:20,142 
00:46:20,474 ~> 

Nú eru það bara, einn, tveir, 

00:46:23,227 

þrír og elda. 

00:46:26,474 ~> 

Orðaforði. 

00:46:27,873 
00:46:28,154 ~> 

Eða orðaforðatengingin 

00:46:33,023 

í dag fjallar um mat. 

00:46:34,194 ~> 

Og þarna, heyrðuð þið 

00:46:37,425 

að ég sagði: Um mat. 

00:46:37,914 ~> 

En þið vitið 

00:46:41,463 

að það heitir matur. 

00:46:42,314 ~> 

Og það er ekki hægt 

00:46:46,193 

að tala um mat. 

00:46:46,514 ~> 

Án þess að minnast 

00:46:49,426 

aðeins pínulítið á málfræði. 

00:46:50,554 ~> 

Matur, matur. 

00:46:58,711 

Þetta er matur. 



00:46:59,634 --> 
00:47:06,028 
00:47:07,634 ~> 
00:47:10,467 
00:47:10,714 -> 
00:47:13,353 
00:47:13,634 -> 
00:47:20,153 
00:47:21,914 -> 
00:47:27,352 
00:47:27,594 ~> 
00:47:29,903 
00:47:31,474 ~> 
00:47:33,465 
00:47:33,714 ~> 
00:47:35,272 
00:47:39,914 ~> 
00:47:42,382 
00:47:42,674 ~> 
00:47:45,746 
00:47:46,074 ~> 
00:47:48,304 
00:47:48,674 ~> 
00:47:54,306 
00:47:54,954 ~> 
00:47:59,311 
00:48:00,034 ~> 
00:48:06,507 
00:48:06,874 ~> 
00:48:10,389 
00:48:12,354 ~> 
00:48:14,390 
00:48:14,994 ~> 
00:48:17,428 
00:48:17,674 ~> 
00:48:19,027 
00:48:19,314 -> 
00:48:21,669 
00:48:21,914 ~> 
00:48:24,144 
00:48:24,434 -> 
00:48:25,549 
00:48:25,794 ~> 
00:48:28,786 
00:48:30,074 -> 
00:48:34,545 
00:48:34,794 ~> 
00:48:40,949 
00:48:41,234 ~> 
00:48:46,547 
00:48:47,354 ~> 
00:48:51,472 
00:48:51,714 ~> 
00:48:54,353 
00:48:54,714 ~> 
00:48:57,353 
00:48:57,594 ~> 


Það er nefnifall. 

Ég tala um mat. 

Það er þolfall. 

Og ég verð að segja það. 

Vegna þess að ég 
borða alltaf þolfall. 

Ég borða... Fiskur. 

Þetta er fiskur og ég borða fisk. 
Og eitthvað sem að maður 
fer að gráta þegar maður sker... 
Laukur... 

Og ég borða... 

-Lauk... 

Svoieiðis er það nefnilega. 

Og byrja svona á því 
sem er hollt. 

Hvað þýðir hollt? 

Það sem er... 

Það sem er ekki, 
ekki svona súkkulaði. 

Og ekki rauðvín, heldur sem 
að maður verður sterkur af. 

Já, það er. Það er hollt. 

Það er hollur matur. -Já.... 
Ávextir, ávextir og... 
Grænmeti... 

Grænmeti... 

-Grænmeti. 

Getið þið nefnt mér 
einhvern ávöxt? 

Já. 

Appelsínu.... 

Til dæmis. 

Nú er ég til dæmis svo heppin. 

Að vera með þetta fína 
ávaxta og grænmetisborð. 
Hérna ofan í skúffuni sko. 

Þetta er appelsína, appelsína. 
-Appelsína.. -Appelsína. 
Appelsína það er hún, 
hún appelsínan. -Já... 

En....ég borða.. 

-Appelsínu.... Appelsínu. 

Það er sem sagt appelsína. 
Appel....sína. 

Og ég borða appelsínu.. 

Þetta er hún. -Hún.... 

Og svo skulum við 
taka hérna. 

Banani... 

-Þetta er banani. 

Manstu eins og ég sagði áðan. 



00:49:00,666 

00:49:00,954 ~> 
00:49:04,230 
00:49:04,474 ~> 
00:49:07,352 
00:49:08,714 ~> 
00:49:09,863 
00:49:10,114 ~> 
00:49:13,504 
00:49:13,954 ~> 
00:49:15,353 
00:49:15,554 ~> 
00:49:17,590 
00:49:17,794 ~> 
00:49:20,103 
00:49:20,354 ~> 
00:49:22,993 
00:49:23,274 ~> 
00:49:26,584 
00:49:27,034 ~> 
00:49:29,264 
00:49:29,474 ~> 
00:49:33,752 
00:49:34,034 ~> 
00:49:37,310 
00:49:37,594 ~> 
00:49:42,429 
00:49:42,714 ~> 
00:49:45,706 
00:49:46,114 ~> 
00:49:49,186 
00:49:49,434 ~> 
00:49:52,187 
00:49:52,394 ~> 
00:49:54,703 
00:49:54,994 ~> 
00:49:57,588 
00:49:57,834 ~> 
00:50:00,712 
00:50:00,954 ~> 
00:50:02,182 
00:50:02,434 ~> 
00:50:03,913 
00:50:04,154 ~> 
00:50:05,906 
00:50:06,114 ~> 
00:50:08,582 
00:50:08,874 ~> 
00:50:11,104 
00:50:11,354 ~> 
00:50:14,312 
00:50:14,874 ~> 
00:50:16,785 
00:50:17,034 ~> 
00:50:21,391 
00:50:22,274 ~> 
00:50:26,631 


þetta er matur, þetta er banani. 

Ég borða? 

-Banana.... Banana. 

Þetta er? 

Ég borða? 

-Appelsínu. 

Þetta er? -Banani. 

Ég borða.. Banana. 

U...m, flott. 

Og svo er, verður þetta 
náttúrulega að vera með líka? 
Epli... 

-Þetta er epli. 

Ég borða? 

-Epli... Epli. 

Já, þá skulum við sjá, 
það er hún appelsína. 

Ég ætla að skrifa það bara hérna. 
Það er hún appelsínan. 

Banani, hvað er það Kristoff? 
-Hérna, banana. 

Já, en er það hún. 

-Ha, já, það er hann. 

Það er hann. Og epli... 

-Það er hvorugkyn. 

Það er hvorugkyn. 

Flott hjá þér. Flott hjá þér. 

Þetta eru sem sagt 
ávextirnir. Svo er svo skrítið. 

Svo er þetta hérna sem 
maður verður víst að borða. 

En maður nennir kannski 
ekkert allaf að vera að borða. 
Greip. -Greip.... 
það má bara segja greip. 

Það heitir greipaldin. 

-Greip, greipaldin... 

En það má bara segja greip. 

En svo er það grænmeti, 
Grænmeti. 

Til þess að geta gert? 

Hérna, hvað heitir, 
þetta hérna? -Salat... 

Salat. Og salat er í raun og veru. 

Blanda af margs konar 
grænmeti. -Já. 

Já. 

En þetta, hvað heitir þetta? 
Tómatur. Tómatur.... 

-Tómatur, tómatur. 

Tómatur og það. 

Og það er hann hún eða það? 



00:50:26,914 --> 
00:50:28,791 
00:50:29,074 ~> 
00:50:31,065 
00:50:31,314 ~> 
00:50:33,589 
00:50:33,834 ~> 
00:50:37,144 
00:50:37,354 ~> 
00:50:39,948 
00:50:40,234 ~> 
00:50:41,587 
00:50:41,834 ~> 
00:50:43,711 
00:50:43,954 ~> 
00:50:46,946 
00:50:47,194 ~> 
00:50:53,542 
00:50:53,794 ~> 
00:50:59,027 
00:50:59,354 ~> 
00:51:03,632 
00:51:03,954 ~> 
00:51:06,104 
00:51:06,354 ~> 
00:51:07,867 
00:51:08,114 ~> 
00:51:09,513 
00:51:09,794 ~> 
00:51:12,706 
00:51:12,954 ~> 
00:51:14,751 
00:51:15,034 ~> 
00:51:16,911 
00:51:17,114 -> 
00:51:19,344 
00:51:20,474 ~> 
00:51:24,945 
00:51:25,194 ~> 
00:51:28,823 
00:51:29,034 -> 
00:51:30,387 
00:51:30,674 ~> 
00:51:32,744 
00:51:32,954 ~> 
00:51:35,070 
00:51:35,754 ~> 
00:51:38,188 
00:51:38,434 ~> 
00:51:43,554 
00:51:43,754 ~> 
00:51:45,710 
00:51:45,914 ~> 
00:51:48,382 
00:51:48,874 ~> 
00:51:52,992 
00:51:53,954 ~> 


Hann, hann.... 

-Hann 

Og manstu þegar ég 
var að segja áðan? 

Munið þið þegar ég sagði 
matur? Ég borða mat. 

Þá heitir það, ég borða... 
-Tómata... 

Tómat, ef ég borða 
bara einn. Tómat... 

Ef ég borða bara einn, einn, einn. 

Ef ég borða marga 
þá er það tómata. 

Og þetta er? 

-Agúrka... -Agúrka, gúrka. 

Og er það hann, hún eða það? 
-Hann. Hann, nei. Nei. - Hún. 
Hún, við skulum hafa a 
hérna fyrir framan. Agúrka 
Já, og ég borða? 

-Agúrkur. Agúrkur. 

Ég borða? 

-Appelsínu.... 

Ég borða? 

-Banana.... 

Ég borða? 

-Epli... 

Ég borða, grape fruit. 

Ég borða? 

-Agúrku... 

Ég borða? 

-Tómat... 

Og ég borða? 

-Salat. Flott. 

Nú... það er ekkert nóg 
að bara borða, borða og borða. 
Maður verður að borga fyrir líka. 
Borga með peningum. 

Með peningum. 

Eða með hverju getur maður 
Borgað? 

Þegarmaðurfer út að kaupa? 
-Kort? 

Með kort, með korti 
og þá heitir það? 

Þá er það kannski vísakort 

Það er nú ekki gott 
að vera kaupa mikinn mat. 

Fyrir vísakort. 

-Kannski debetkort? 

Debetkort, eða ávísun. 

-Já. 

Hvað er ávísun? 



00:51:57,071 

00:51:57,274 --> 
00:51:59,151 
00:51:59,354 --> 
00:52:02,391 
00:52:03,754 ~> 
00:52:06,507 
00:52:06,794 ~> 
00:52:08,591 
00:52:08,954 ~> 
00:52:12,708 
00:52:12,954 -> 
00:52:15,514 
00:52:15,954 ~> 
00:52:18,343 
00:52:18,594 ~> 
00:52:21,791 
00:52:22,074 ~> 
00:52:26,625 
00:52:26,874 ~> 
00:52:28,466 
00:52:28,674 ~> 
00:52:30,585 
00:52:31,114 ~> 
00:52:32,752 
00:52:32,994 ~> 
00:52:36,031 
00:52:38,474 ~> 
00:52:39,748 
00:52:39,994 ~> 
00:52:40,870 
00:52:41,234 ~> 
00:52:43,907 
00:52:44,154 ~> 
00:52:47,863 
00:52:48,154 ~> 
00:52:50,873 
00:52:51,114 ~> 
00:52:54,550 
00:52:54,794 ~> 
00:52:56,512 
00:52:56,914 ~> 
00:52:59,428 
00:52:59,634 -> 
00:53:02,148 
00:53:03,154 ~> 
00:53:05,270 
00:53:05,954 ~> 
00:53:08,752 
00:53:10,394 ~> 
00:53:12,908 
00:53:13,154 ~> 
00:53:16,908 
00:53:17,194 -> 
00:53:20,550 
00:53:20,914 ~> 
00:53:23,792 


-Check eða eitthvað. 

Getur þú skýrt það út 
fyrir okkur. -Check, já. 

En geturðu sagt okkur 
hvað er ávísun? 

Ávísun er hérna check. 

-Já, en hérna, hvað, hvernig. 
Hvað er það? 

Hvað gerir maður? 

Hérna skrifa hérna, 
hvað hérna hvað kostar. 

Hvað mikið hérna kaupa. 

Hvað er hérna verð. 

Hérna skrifa hérna 
fyrir hérna verslun. 

Já, þannig að þetta er í raun 
og veru eins Og debetkortið. -Já. 
Flott núna skuium við 
ekki vera lengur. 

Jú við skulum tala 

aðeins meira um grænmetið. 

Því að við verðum að tala líka 
um. 

Um eitthvað sem maður býr til. 

Og er með á hverjum einasta 
Kartöflur? 

-í Póllandi alltaf. Kartöflur... 
Kartöflur! 

Kar-tafla. 

Hún er búin að bjarga 
mörgum frá hungurdauða. 
Kartafla, og það heitir í fleirtölu? 

Kartöflur. Kartöflur! 

-Kartöflur. 

Hvað getur maður gert 
við kartöflur? 

Annað en ég meina nú svo 
borðar maður þær náttúrulega. 
Að lokum. 

Hvað getur maður gert. 

Hvernig getur maður 
matreitt kartöflur? 

Kannski franskar. 

Hérna apíre, nei. 

Apíre, hvað þýðir það? 

Þetta er hérna mix hérna 
í kartafla. -Já. Franskar. 

Já, franskar. Þá ertu að meina 
bara kartöflumús.-Já.... 

Já. Gratin. 

-Gratín já. 



00:53:24,074 --> 
00:53:25,587 
00:53:25,834 ~> 
00:53:27,313 
00:53:27,554 ~> 
00:53:30,512 
00:53:30,794 ~> 
00:53:32,546 
00:53:33,874 ~> 
00:53:39,312 
00:53:39,794 ~> 
00:53:42,627 
00:53:42,914 ~> 
00:53:44,552 
00:53:45,074 ~> 
00:53:46,905 
00:53:47,154 ~> 
00:53:50,749 
00:53:50,994 ~> 
00:53:52,427 
00:53:53,274 ~> 
00:53:56,311 
00:53:56,554 ~> 
00:53:57,543 
00:53:57,794 ~> 
00:54:01,707 
00:54:02,394 ~> 
00:54:06,353 
00:54:06,994 ~> 
00:54:11,465 
00:54:11,834 ~> 
00:54:13,665 
00:54:13,914 ~> 
00:54:17,270 
00:54:17,554 ~> 
00:54:21,263 
00:54:21,874 ~> 
00:54:24,672 
00:54:25,034 ~> 
00:54:28,549 
00:54:29,074 ~> 
00:54:32,225 
00:54:32,834 ~> 
00:54:36,304 
00:54:36,554 ~> 
00:54:39,227 
00:54:39,474 ~> 
00:54:41,544 
00:54:41,794 ~> 
00:54:43,625 
00:54:43,874 ~> 
00:54:47,549 
00:54:47,834 ~> 
00:54:52,908 
00:54:53,274 ~> 
00:54:57,267 
00:54:57,514 ~> 


Kartöflugratin. 

-Já. 

Marko, borðar þú 
aldrei kartöflur? 

Já. -Bara soðnar kartöflur 
með smjöri. 

Ha nei. -Nei. 

Og stundum 

þetta hérna mix hérna kartafla. 
Já, rífa þær niður. -Já. 

Já. Þetta er mjög gott. 

Það er mjög gott já 

það er náttúrulega hægt að gera 
allt mögulegt með kartöflum. 
Það er líka hægt að rífa þær 
niður í deig og baka. -Já. 

Baka bara brauð. 

Nú þegar við erum búin að 
kaupa eða skoða ávextina. 

Og grænmetið. 

Þá kannski förum við 
að skoða kjötið -Já... 

Já, hvaða kjöt er til 
í íslensku kjötborði? 

Hvað get ég keypt mér? 
-Kjúkling. Kjúkling. -Já. 

Og þá var það eins og 
ég var að segja áðan. 

Hér er matur. Ég ætla að 
borða mat. Hér er kjúklingur. 

Ég ætla að borða... -Kjúkling. 
Kjúkling. -Já, kjúkling, já. 

Já, og meira. 

-Lamba... 

Lamba hvað? 

-Lambakjöt. Lambakjöt. 
Nautakjöt. -Nautakjöt. 

Svínakjöt. -Svínakjöt. 
Kanínukjöt. 

-Jamm það er svona kjötið. 

Er ekki eitthvað meira? 

- Og fiskur. 

Og svo er það fiskur. 

-Hestakjöt. 

Hestakjöt en við segjum ekki 
hestakjöt. -Nei. 

Þó að sko hesturinn hafi verið 
sextán ára þá er sagt. 
Folaldakjöt. 

-Folaldakjöt...Folalda já, já. 
Fol-alda-kjöt. 

Folald, fol-alda-kjöt, 

Og það er mjög gott. 




00:54:58,663 

00:54:58,914 ~> 

Og svo fiskur. 

00:55:00,711 

Hvaða fiskur? 

00:55:00,954 ~> 

Hvaða fiskur er það 

00:55:04,151 

sem er aðallega borðaður? 

00:55:04,394 ~> 

Ýsa. Lax. Kannski ýsa. 

00:55:06,954 
00:55:07,194 ~> 

Lax, ýsa eða lax. -Já. 

00:55:12,666 

Svo er náttúrulega. 

00:55:14,154 ~> 

Til lúða og þorskur og 

00:55:15,872 

allt mögulegt annað. 

00:55:16,114 ~> 

Og hvað segi ég þá? 

00:55:19,629 

Hvað segi ég þá? 

00:55:19,754 ~> 

Ég ætla að fá? 

00:55:23,667 

-Ýsu.... Ýsu. 

00:55:24,194 ~> 

Það er sama með að borða 

00:55:28,506 

og elska og sparka. 

00:55:28,754 ~> 

Og allt mögulegt. 

00:55:32,269 

Það er alltaf þolfall. 

00:55:32,554 ~> 

Ég ætla að borða ýsu 

00:55:36,308 

Ég ætla að borða kartöflu. 

00:55:37,114 ~> 

Ég ætla að borða lax. 

00:55:40,026 

-Lax. Alveg eins. 

00:55:41,914 ~> 

Það var um kjötið. 

00:55:43,552 
00:55:43,834 ~> 

Nú.... Kannski vil ég hafa 

00:55:49,909 

einhverskonar sósu. Já.... 

00:55:50,154 ~> 

Bara kaupa tilbúna sósu. 

00:55:55,182 

-Já. Tómatsósa. Tómatsósa. 

00:55:55,514 ~> 

Remúlaði. Rauðvínssósa. 

00:55:59,143 

-Remúlaði. Já.... 

00:55:59,474 ~> 

Finnst þér remúlaði gott? 

00:56:02,193 

-Nei. Nei. 

00:56:02,634 ~> 

Er remúlaði borðað á Indlandi? 

00:56:05,626 

-Nei....Nei. 

00:56:06,354 ~> 

Þetta er gott fyrir pylsur. 

00:56:09,232 

-Það er mjög gott með ýsa í raspi. 

00:56:09,514 ~> 

Með ýsu í raspi. 

00:56:13,871 

Altso ýsa í raspi og remúlaði. 

00:56:14,394 ~> 

Og búin að fara þarna 

00:56:16,624 

inn í kjötdeildina. 

00:56:16,874 ~> 

Þá förum við inn í 

00:56:18,944 

mjólkurdeildina. 

00:56:19,314 ~> 

Þar sem er mjólk, þar sem eru 

00:56:22,909 

mjólkurvörur. -Já.... 

00:56:24,194 ~> 

Hvaða mjólkurvörur eru til? 

00:56:27,948 

-Ostur, smjör. 

00:56:28,474 ~> 

Ostur, smjör, skyr.... 

00:56:31,750 

Smjör og smjörvi. 

00:56:32,034 ~> 

Skyr. -Skyr. 

00:56:33,513 
00:56:33,794 ~> 

Jógúrt. -Jógúrt. 

00:56:37,707 
00:56:37,954 ~> 

Er eitthvað Sem ég drekk? 

00:56:40,309 

Rjóm...Rjómi. 

00:56:40,634 ~> 

Rjómi og jógúrt og hérna 

00:56:44,309 

Súrmjólk. -Súrmjólk. 



00:56:44,554 «> 

AB-mjólk. -Já, flott. 

00:56:46,988 
00:56:47,994 «> 

Og ég held að þetta sé komið 

00:56:50,747 

gott núna. 

00:56:51,034 «> 

Orðaforðinn sem tengist 

00:56:55,186 

því að fara út og kaupa. 

00:56:55,834 «> 

Takk fyrir. 

00:56:56,744 

-Takk fyrir. 

00:58:00,404 «> 

„Viltu læra íslensku?" 

00:58:06,923 
00:58:11,404 «> 
00:58:14,555 

11. þáttur: í húsnæðisleit 


00:58:15,604 --> 

Hvernig lýst þér á þessa íbúð? 

00:58:17,799 


00:58:18,924 --> 

Falleg, þriggja herbergja 

00:58:22,200 

íbúð í Kópavogi. 

00:58:22,604 --> 

Fallegt útsýni 

00:58:25,994 

og stórt barnaherbergi. 

00:58:26,724 --> 

Bara vel, gott að hafa 

00:58:29,921 

stórt herbergi fyrir börnin. 

00:58:30,524 --> 

Á ég að hringja 

00:58:31,400 


00:58:31,684 --> 

og athuga hvort við getum 

00:58:33,322 

skoðað íbúðina? 

00:58:33,564 --> 

Já, takk fyrir. 

00:58:34,633 


00:58:43,484 --> 

Góðan daginn, ert þú ekki 

00:58:46,476 

með íbúð á leigu? 

00:58:49,564 --> 

Já,já. 

00:58:51,361 


00:58:52,284 --> 

Er hægt að skoða. 

00:58:55,037 

íbúðina í dag? 

00:58:56,964 --> 

Aha. Já, einmitt. 

00:59:01,719 

Klukkan þrjú þá. 

00:59:02,444 --> 

Hvar er íbúðin? 

00:59:04,162 


00:59:05,804 --> 

Penna, penna.... 

00:59:07,760 


00:59:11,084 --> 

íbúðin er sem sagt á áttundu 

00:59:16,841 

hæð og heimilisfangið er? 

00:59:17,404 --> 

Engihjalli 1. 

00:59:22,080 


00:59:22,284 --> 

Við sjáumst þá 

00:59:24,275 

klukkan þrjú. 

00:59:25,044 --> 

Bless. 

00:59:26,159 


01:00:27,924 --> 

Við skulum sjá. 

01:00:29,676 


01:00:30,604 --> 

Hérna. 

01:00:32,560 

Fjórir C. 

01:00:35,964 --> 

Halló. 

01:00:36,999 


01:00:37,444 --> 

Já, við erum hér að skoða 

01:00:40,117 

íbúð sem er til leigu. 


01:00:40,404 --> 
01:00:42,440 
01:00:42,804 ~> 
01:00:45,079 
01:00:45,324 ~> 
01:00:46,803 
01:00:47,444 ~> 
01:00:48,877 
01:00:49,124 ~> 
01:00:50,876 
01:00:51,244 ~> 
01:00:53,474 
01:00:53,724 ~> 
01:00:57,194 
01:00:58,844 ~> 
01:01:03,520 
01:01:13,764 ~> 
01:01:16,278 
01:01:16,764 ~> 
01:01:19,562 
01:01:20,244 -> 
01:01:22,394 
01:01:30,324 ~> 
01:01:33,043 
01:01:36,524 ~> 
01:01:39,641 
01:01:44,084 ~> 
01:01:46,723 
01:01:46,964 ~> 
01:01:51,082 
01:01:51,404 ~> 
01:01:54,476 
01:01:54,884 ~> 
01:01:56,522 
01:01:57,524 ~> 
01:01:59,560 
01:02:06,564 ~> 
01:02:09,283 
01:02:09,644 ~> 
01:02:11,282 
01:02:11,524 ~> 
01:02:13,515 
01:02:13,804 ~> 
01:02:14,953 
01:02:16,564 ~> 
01:02:18,600 
01:02:20,844 ~> 
01:02:26,202 
01:02:27,764 -> 
01:02:29,356 
01:02:29,644 ~> 
01:02:30,963 
01:02:31,204 ~> 
01:02:33,957 
01:02:36,044 ~> 
01:02:39,514 
01:02:39,764 ~> 


Já, já, gjörið þið svo vel, 
komið bara upp. 

Góðan daginn gjörið 
þið svo vel. 

Góðan daginn. 

Góðan daginn. 

Nei verið þið ekkert, 
að fara úr skónum. 

Það er allt í drasli hérna. 

Þetta er Flavío vinur minn, 
hann vantar íbúð. 

Já, einmitt, já. 

Þetta er sem sagt forstofan. 
Hérna eru góðir skápar. 

Þarna er eldhúsið. 

Já, eldavélin er mjög góð. 

Og ísskápurinn fylgir með. 
-Mjög gott. 

En ég tek örbylgjuofninn. 

Hérna er hjónaherbergið. 

Hérna er barnaherbergið. 

Áttu börn? 

Hvað eru þau gömul? 

-U, strákurinn er fjórtán ára. 

Og stelpan er tveggja ára. 

-Já. 

Það er ekki langt að fara í skóla 
og leikskóla héðan. 

Skólarnir eru rétt hjá. 

Og hérna er stofan. 

Gardínurnar fylgja með, 
ég tek þær ekki. 

Allar gardínur? 

Já, þið getið notað þær 
ef þið viljið. 

Já, takk. 

Það er gott að þurfa ekki 
að kaupa gardínur. 

Hérna eru stórar svalir. 

Hérna er ég með grillið mitt. 
Það er mjög skjólgott hérna. 

Skjól.. 

Það er ekki mikill vindur, 
ekki rok. 

útsýnið hérna er alveg frábært. 
Þarna sést, rétt í Esjuna 
Og í góðu skyggni þá sést vel 



01:02:43,040 

01:02:46,524 ~> 
01:02:49,800 
01:02:50,244 ~> 
01:02:52,474 
01:02:52,764 ~> 
01:02:56,598 
01:03:06,884 ~> 
01:03:10,479 
01:03:11,804 ~> 
01:03:13,715 
01:03:14,204 ~> 
01:03:17,002 
01:03:17,924 ~> 
01:03:21,280 
01:03:21,684 ~> 
01:03:24,278 
01:03:25,044 ~> 
01:03:29,834 
01:03:30,324 ~> 
01:03:31,518 
01:03:32,244 ~> 
01:03:36,032 
01:03:36,364 ~> 
01:03:39,993 
01:03:40,964 ~> 
01:03:42,875 
01:03:43,164 ~> 
01:03:44,961 
01:03:45,204 ~> 
01:03:48,196 
01:03:48,484 ~> 
01:03:51,044 
01:03:51,364 ~> 
01:03:56,802 
01:03:57,364 ~> 
01:04:01,357 
01:04:01,724 ~> 
01:04:04,158 
01:04:04,564 ~> 
01:04:07,203 
01:04:13,284 ~> 
01:04:17,994 
01:04:20,164 ~> 
01:04:25,841 
01:04:26,564 -> 
01:04:29,874 
01:04:30,204 ~> 
01:04:32,877 
01:04:33,324 ~> 
01:04:35,599 
01:04:41,044 ~> 
01:04:43,877 
01:04:45,964 ~> 
01:04:47,443 
01:04:51,044 ~> 
01:04:52,557 


í Akrafjallið og Skarðsheiði. 

Er þetta skólinn? 

-Nei, þetta er leikskólinn. 
Skólinn er þarna 
hinum megin. 

Og þarna á bak við eru 
búðir og banki. 

Hvenær er íbúðin laus? 

-Fyrsta júlí. 

Hver er leigan á mánuði? 

50 þúsund krónur á mánuði, 
plús hússjóður. 

Hvað er hússjóðurinn hár? 

-8 þúsund á mánuði. 

En innifalið í því er 
rafmagn og hiti. 

Leigan er þá 58 þúsund á 
mánuði með rafmagni og hita. 
Ég skil. 

Það þarf reyndar að mála. 
-Megum við mála? 

Já, já, þið megið kaupa 
málningu og mála. 

Þið komið svo bara 

með reikninginn 

og það dregst frá leigunni. 

Ha, hva... 

-Þú kaupir málningu. 
Málningin kostar kannski 
5 þúsund krónur. 

Það er 58 þúsund mínus 
5 þúsund. 

Þú borgar 53 þúsund 
fyrsta mánuðinn. 

Skilurðu? 

-Ég skil. 

Já, ég var ekki búin 
að sýna ykkur baðið. 

Það er bæði baðkar og sturta. 
Sturtan er mjög góð. 

Ég ætla að skilja sturtuhengið 
eftir. -Handa okkur? Já. 

Hér, þetta er svolítið laust. 

Ég lána þér bara borvélina 
mína og við lögum þetta. 
Hva... 

-Borvél. 

Og kaldi kraninn er 
dálítið stífur. 

Má ég prófa? 

-Uhum. 

Ég laga þetta. 

-Já. 



01:04:53,404 --> 
01:04:55,042 
01:04:55,324 ~> 
01:04:57,394 
01:05:06,564 ~> 
01:05:12,002 
01:05:13,964 ~> 
01:05:16,637 
01:05:18,284 ~> 
01:05:21,515 
01:05:22,724 ~> 
01:05:25,079 
01:05:29,524 ~> 
01:05:31,833 
01:05:34,324 ~> 
01:05:36,997 
01:05:37,324 ~> 
01:05:39,963 
01:05:56,444 -> 
01:06:01,040 
01:06:01,924 ~> 
01:06:05,200 
01:06:06,684 -> 
01:06:08,914 
01:06:09,524 ~> 
01:06:11,674 
01:06:12,004 ~> 
01:06:15,963 
01:06:16,204 ~> 
01:06:18,798 
01:06:19,204 ~> 
01:06:20,762 
01:06:45,324 ~> 
01:06:47,792 
01:06:48,084 ~> 
01:06:50,439 
01:06:50,684 ~> 
01:06:53,721 
01:06:53,964 ~> 
01:06:55,636 
01:06:55,924 ~> 
01:06:58,802 
01:06:59,204 ~> 
01:07:02,640 
01:07:03,204 ~> 
01:07:07,277 
01:07:08,244 ~> 
01:07:09,518 
01:07:12,364 ~> 
01:07:17,722 
01:07:17,964 -> 
01:07:20,432 
01:07:24,724 ~> 
01:07:30,481 
01:07:33,724 -> 
01:07:36,113 
01:07:37,884 ~> 


Já, komið þið með 
mér fram. 

Ég ætla að sýna ykkur 
sameignina. 

Hérna er þvottahúsið. 

Það þarf ekkert að panta tíma. 
Það er sniðugt. 

Þarna er þurrkari. 

Þarna eru snúrur og 
líka klemmur. -Uhum. 

Það kemur bara hver, 
með sitt þvottaefni. 

Og hérna er lúga 
fyrir ruslið. 

En hvað um 
geymslur? 

Geymslurnar eru niðri, 
ég skal sýna ykkur þær. 

Sko, hérna er geymsla fyrir 
hjól, barnavagna og kerrur. 

Og þarna er ágætis 
leiksvæði fyrir börn. 

Ég vil þessa íbúð. 

Getur Flavio þá fengið, 
þessa íbúð? 

Já, já, við þurfum þá bara 
að skrifa undir leigusamning. 
Þakka þér fyrir og 
vertu blessuð. -Blessaður. 
Bless. 

Góðan dag. 

-Góðan daginn... 
í dag, ætlum við að 
tala um þetta hérna. 

Getið þið sagt mér hvað þetta 
heitir? -Þetta er hús. 

Þetta er hús, það er 
alveg rétt. 

Hérna erum við með hús 
skrifað H. ú. S. 

Ofan á húsinu er? 

-Þak. 

Þak, alveg rétt. Mjög fínt 
Við skulum setja þak hérna. 
Þak. 

Á húsinu eru fjórir? 

-Glugga, glugga... 

Gluggar. 

Fínt. 

Það er einn gluggi. 

Margir gluggar. 

Nú skulum við fara 
inn í húsið. 

Hann er úti. 



01:07:39,954 

01:07:40,804 ~> 
01:07:42,681 
01:07:46,204 ~> 
01:07:48,957 
01:07:49,204 ~> 
01:07:51,672 
01:07:51,924 ~> 
01:07:53,482 
01:07:53,804 ~> 
01:07:55,874 
01:07:58,044 ~> 
01:08:00,114 
01:08:06,604 ~> 
01:08:10,438 
01:08:11,524 ~> 
01:08:13,640 
01:08:14,644 ~> 
01:08:18,637 
01:08:21,204 ~> 
01:08:23,274 
01:08:23,604 ~> 
01:08:25,799 
01:08:26,124 ~> 
01:08:28,160 
01:08:28,444 ~> 
01:08:30,355 
01:08:31,084 ~> 
01:08:32,802 
01:08:38,924 ~> 
01:08:41,438 
01:08:42,964 ~> 
01:08:48,357 
01:08:50,484 ~> 
01:08:54,193 
01:08:54,484 ~> 
01:08:57,954 
01:08:58,684 ~> 
01:09:01,482 
01:09:02,324 ~> 
01:09:04,042 
01:09:04,404 ~> 
01:09:08,238 
01:09:08,564 ~> 
01:09:10,794 
01:09:15,764 ~> 
01:09:18,232 
01:09:20,484 ~> 
01:09:23,044 
01:09:24,444 ~> 
01:09:28,756 
01:09:29,764 ~> 
01:09:32,642 
01:09:32,924 ~> 
01:09:34,596 
01:09:34,844 ~> 
01:09:36,800 


-Já.... 

Við ætlum inn. 

Hérna geymum við 
bílinn. -Já. 
þetta er kallað? 

-Bílskúr. 

Alveg rétt, 
fínt, Amú. 

Bílskúr. 

-Já. 

Við erum með fleiri 
herbergi í húsinu. 

Ef við byrjum á að setja 
hérna borð og stól. 

Við getum sett 
annan stól. 

Og... Hvað haldið þið að 
þetta herbergi heiti? 

Veit einhver hvað þetta 
herbergi heitir? 

Hérna eldum við matinn. 
-Eldhúsið. 

Alveg, alveg rétt. 

Fínt Marko. 

Það heitir eldhús. 

Við setjum eldhús hér. 

Þessi tvö herbergi. 

-Já. 

Heita bæði svefnherbergi. 

Þar sefur fólk. 

En við getum kallað þetta 
hérna herbergi. -Já. 

Þar sem pabbinn 
og mamman sofa. 

Hvað getum við kallað það? 
Hvað heitir það? -Ha. 

Hvað heitir þetta herbergi? 

Já, hjónaherbergi. 

-Alveg rétt. Fínt hjá þér. 
Hjónaherbergi. 

-Já. 

Barnaherbergi.... 

-Mjög gott. 

Fyrir neðan barnaherbergið... 

Erum við með annað herbergi? 
Þar er ekki sofið. -Nei..„ 

Þar sitjum við stundum 
og horfum á sjónvarpið.-Já„ 
Eða bara tölum saman. 

-Já. 

Hvað köllum við það? 

-Stofa. Stofa.... 



01:09:37,084 --> 
01:09:39,644 
01:09:40,964 ~> 
01:09:43,797 
01:09:47,724 ~> 
01:09:52,639 
01:09:54,004 ~> 
01:09:55,437 
01:09:57,124 ~> 
01:09:59,001 
01:10:00,844 ~> 
01:10:02,436 
01:10:02,684 ~> 
01:10:04,561 
01:10:04,804 ~> 
01:10:08,160 
01:10:08,404 ~> 
01:10:11,362 
01:10:13,684 ~> 
01:10:16,881 
01:10:17,404 -> 
01 : 10 : 20,202 
01:10:20,484 -> 
01:10:23,157 
01:10:23,484 ~> 
01:10:25,281 
01:10:25,564 -> 
01:10:28,920 
01:10:29,204 ~> 
01:10:32,082 
01:10:33,564 ~> 
01:10:36,556 
01:10:36,804 ~> 
01:10:38,840 
01:10:39,084 ~> 
01:10:42,315 
01:10:42,604 -> 
01:10:46,153 
01:10:49,444 ~> 
01:10:52,481 
01:10:53,204 ~> 
01:10:55,240 
01:11:00,724 ~> 
01:11:04,922 
01:11:07,284 -> 
01:11:09,718 
01:11:16,884 ~> 
01:11:19,318 
01:11:20,324 ~> 
01:11:22,360 
01:11:22,684 -> 
01:11:25,881 
01:11:26,204 ~> 
01:11:28,035 
01:11:29,284 -> 
01:11:31,639 
01:11:40,084 ~> 


Stofa, það er alveg rétt. 

Stofa heitir þetta herbergi. 

Hérna setjum við eitt 
herbergi í viðbót. -Já. 

Hvað heitir þetta herbergi? 
-Baðherbergi... Baðherbergi. 

Það er hér. 

Baðherbergi. 

Svo erum við með eitt 
herbergi í viðbót. 

Sem við ætlum að merkja. 

Þar erum við með þvottavél 
og þurrkara. -Þvottahús. 
Þvottahús alveg rétt. 

Þetta er þvottahúsið. 

Þá getum við sett þetta 
sem er.. -Bíll... 

Bíll. Setjum bílinn, 
inn í bílskúrinn. 

Þá held ég að við séum 
komin með fínt... 

Yfir herbergjaskipunina. 

Svona er herbergjaskipanin. 
Hérna erum við inni og 
hérna erum við úti. -úti. Já. 

Þessi er?. 

Hvar er maðurinn núna? 

Hann er í hjónaherberginu. 

Hann er í hjónaherberginu, 

Mjög fínt. 

Hvar er hann núna? 

-í bílskúrinn. Við bílskúrinn. 

Hann ervið bílskúrinn. 

Nú er hann í bílskúrnum. Fínt. 

Og þá ætla ég að biðja ykkur 
um, að hjálpa mér svolítið. 

Og ég er hérna með nokkra hluti. 

Sem ég ætla að setja hérna 
á borðið. Ofan á þetta borð. 

Við ætlum að færa herbergin. 

Að setja hjónaherbergið hér. 

Við setjum barnaherbergið hér. 

Og saman köllum við þetta? 
-Svefnherbergi. 

Svefnherbergi, alveg rétt 

Hérna setjum við stofuna. 


Hérna setjum við eldhúsið. 



01:11:42,393 

01:11:43,764 ~> 

Og hérna setjum við baðherbergið. 

01:11:45,994 
01:11:47,564 ~> 

Nú langar mig að biðja ykkur 

01:11:49,998 

Að hjálpa mér. 

01:11:53,284 ~> 

Veit einhver hvað þetta er? 

01:11:56,401 

-Plastpoki... 

01:11:56,764 ~> 

Þetta poki. Plastpoki mjög 

01:11:58,880 

fínt, Marko. 

01:12:00,804 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

01:12:03,841 

-Tannkrem.... Tannkrem. 

01:12:04,124 ~> 

Og hvað heitir þetta? 

01:12:07,355 

-Tannbursti. Tannbursti. 

01:12:08,004 ~> 

Er þetta stór tannbursti? 

01:12:11,838 

-Nei, þetta er lítill. 

01:12:12,124 ~> 

Þetta er lítill tannbursti. 

01:12:13,682 

Hann er notaður fyrir? 

01:12:13,964 ~> 

Krakka. -Börn alveg rétt. 

01:12:16,353 
01:12:17,004 ~> 

Julie, hvarfer þetta? 

01:12:21,759 

-Þetta fer í baðherbergið. 

01:12:22,044 ~> 

Baðherbergið, alveg rétt. 

01:12:25,002 

Viltu setja þetta fyrir mig þar. 

01:12:28,604 ~> 

Takk fyrir. 

01:12:29,878 
01:12:31,084 ~> 

Veit einhver hvað þetta heitir? 

01:12:34,793 

-Vekjaraklukka. Vekjaraklukka. 

01:12:35,484 ~> 

Hvar, hvar setjum við 

01:12:37,714 

vekjaraklukkuna? 

01:12:38,004 ~> 

í hjónaherbergið. 

01:12:40,916 

-í hjónaherbergið, einmitt. 

01:12:41,124 ~> 

Hún gæti verið í 

01:12:42,682 

barnaherberginu. -Já. 

01:12:42,924 ~> 

En hún er yfirleitt 

01:12:44,721 

í hjónaherberginu. 

01:12:49,684 ~> 

Við skulurn skrifa niður orðin. 

01:12:51,197 
01:12:51,404 ~> 

Sem við erum komin 

01:12:53,122 

með hérna. 

01:12:53,524 ~> 

Það er tannkrem. 

01:12:59,201 

Við vorum með tannbursta. 

01:13:06,044 ~> 

Og við vorum með? 

01:13:08,035 

-Vekjaraklukku. 

01:13:08,364 ~> 

Vekjaraklukku, fínt. 

01:13:11,083 
01:13:18,924 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

01:13:22,314 

-Rakvél.... Rakvél. 

01:13:22,964 ~> 

Við notum hana, til að? 

01:13:28,357 

-Raka okkur... Raka okkur. 

01:13:29,124 ~> 

Hvarfer hún? 

01:13:30,955 

Fer hún inn í eldhúsið? 

01:13:31,204 ~> 

Nei, inn í baðherbergið. 

01:13:34,162 

-Hún fer inn í baðherbergið. 

01:13:34,444 ~> 

Marko, heldurðu að þú viljir. 

01:13:37,038 

setja hana inn í baðherbergið. 

01:13:37,284 ~> 

Takk fyrir. 

01:13:38,717 




01:13:51,124 --> 
01:13:53,319 
01:13:53,924 ~> 
01:13:56,074 
01:13:56,324 ~> 
01:13:59,122 
01:13:59,484 -> 
01:14:04,194 
01:14:05,444 ~> 
01:14:09,960 
01:14:11,004 ~> 
01:14:14,155 
01:14:14,564 ~> 
01:14:17,795 
01:14:18,124 ~> 
01:14:19,842 
01:14:20,444 ~> 
01:14:23,959 
01:14:24,284 ~> 
01:14:26,115 
01:14:26,404 ~> 
01:14:28,872 
01:14:31,524 ~> 
01:14:35,153 
01:14:36,004 ~> 
01:14:38,564 
01:14:38,844 -> 
01:14:40,436 
01:14:40,724 ~> 
01:14:43,284 
01:14:43,604 ~> 
01:14:46,198 
01:14:48,044 ~> 
01:14:50,842 
01:14:51,124 ~> 
01:14:54,241 
01:14:54,564 ~> 
01:14:57,078 
01:14:57,404 ~> 
01:14:59,872 
01:15:00,804 ~> 
01:15:03,034 
01:15:03,324 ~> 
01:15:04,962 
01:15:05,484 -> 
01:15:08,601 
01:15:08,964 ~> 
01:15:10,443 
01:15:10,724 ~> 
01:15:12,919 
01:15:13,644 ~> 
01:15:15,874 
01:15:16,284 ~> 
01:15:18,559 
01:15:18,764 ~> 
01:15:20,243 
01:15:20,524 ~> 


Næsti hlutur sem 
við erum með. 

Þetta nota íslendingar 
mjög mikið. 

Hvað er þetta? 

-Farsími. Þetta erfarsími. 

Og hvar setjum við farsíma? 
Hvar notum við farsíma? 

Hvert setjum við hann? 

Fer hann inn í hjónaherbergið? 
Barnaherbergið? 

Það er alveg sama. 

Það er hægt að nota farsímann 
hvar sem er. -Já.... 

Næsti hlutur 
sem við erum með. 

Þessi hérna? 

-Ausa. 

Ausa, mjög gott. 

Þið eruð búin að læra 
mjög góða íslensku hérna. 
Köllum þetta ausu. 

Það er ausa. 

Og hún fer, 

inn á baðherbergið? 

Nei. Nei.... 

-Hvert fer hún þá? 

í eldhúsið_ 

-Eldhúsið, fínt. 

Þetta er það sem ég vil að 
Hvað var aftur þetta sem var 
ofan á húsinu? -Þak. 

Þak, mjög fínt, muna allir 
eftir því? 

Þak... 

-Þak. Fínt. 

Og þetta var? 

-Bílskúr.. -Bílskúrinn. 

Þetta er? 

-Hjónaherbergi.. 

Þetta er? 

-Barnaherbergi... 

Saman heita þau? 

-Svefn... Svefnherbergi... 
Svefnherbergi, fínt. 

Þetta er? 

-Eldhús.Eldhús. 

Þetta er? 

-Stofa... Stofa. 

Þvottahús.... 

-Þvottahús. 

Vitið þið hvað þetta 
tvennt heitir? 

Þvottavél og? 



01:15:24,278 

01:15:24,564 ~> 
01:15:27,317 
01:15:27,604 ~> 
01:15:30,038 
01:15:30,524 ~> 
01:15:36,121 
01:15:36,364 ~> 
01:15:41,040 
01:15:41,524 ~> 
01:15:44,721 
01:15:45,004 ~> 
01:15:48,679 
01:15:55,044 ~> 
01:15:58,161 
01:15:58,484 ~> 
01:16:01,874 
01:16:04,884 ~> 
01:16:07,444 
01:17:10,540 ~> 
01:17:16,934 
01:17:21,460 ~> 
01:17:26,090 

01:17:30,020 ~> 
01:17:32,818 
01:17:33,300 ~> 
01:17:35,177 
01:17:35,460 ~> 
01:17:37,849 
01:17:38,220 ~> 
01:17:40,051 
01:17:55,140 ~> 
01:17:57,938 
01:17:58,660 -> 
01:18:02,858 
01:18:03,540 ~> 
01:18:06,532 
01:18:06,820 ~> 
01:18:10,335 
01:18:10,580 ~> 
01:18:13,777 
01:18:14,060 ~> 
01:18:16,733 
01:18:17,060 ~> 
01:18:21,451 
01:18:21,740 -> 
01:18:24,129 
01:18:24,460 -> 
01:18:28,089 
01:18:36,620 ~> 
01:18:38,417 
01:18:41,020 ~> 
01:18:43,215 
01:18:43,540 ~> 
01:18:48,819 


-þurrkari. Flott. Mjög fínt. 

Og þetta hérna? 

-Baðherbergi. 

Baðherbergi mjög fínt. 

Og ef við lokum húsinu? 

Bíllinn fór út úr bílskúrnum. 
Heyrðu. En.... Nú ætlið 
þið að segja mér. 

Hvar er maðurinn? 

-úti.. úti. 

Hann er fyrir utan húsið. 

Hvar er maðurinn núna? 

-Inni. 

Hann er inni í húsinu. 

Mjög fínt hjá ykkur. 

Þá segi ég bara takk fyrir í dag. 
-Takk fyrir.. 

„Viltu læra íslensku?" 


12. þáttur: í byggingavöruverslun 

Ég ætla að kaupa málningu, 
hvar er hún? 

Já, hún er þarna 
í málningardeildinni. 

Þarna, þar sem allar 
málningardósirnar eru. 

Já, já, ég sé þetta. 

Góðan dag. 

-Góðan dag. 

Ég ætla að fá, 
svona málningu. 

Svona já, hvað þarftu mikið? 

-Ég er ekki viss. 

Kannski fjóra lítra. 

Ég er að mála stofuna. 

Já, ertu búin að mæl'ana? 

- Ha mæl'ana? 

Já, veistu, hvað 
hún er.... stór? 

Stofan er 25... 

-Fermetrar. 

Já, þá þarftu svona 
fimm lítra. 

Fimm lítra. Ég fæ þá 
fimm lítra. -Já. 

Gjörðu svo vel. 

Átt þú sandpappír? 

Já, hvernig sandpappír viltu? 

Svona fínan eða svona grófan? 


01:18:49,620 ~> 
01:18:54,410 
01:18:54,660 ~> 
01:18:57,220 
01:18:58,300 ~> 
01:19:00,655 
01:19:02,700 ~> 
01:19:07,330 
01:19:07,660 ~> 
01:19:11,175 
01:19:12,060 -> 
01:19:14,620 
01:19:14,980 ~> 
01:19:17,335 
01:19:17,700 ~> 
01:19:21,409 
01:19:22,140 -> 
01:19:24,415 
01:19:24,900 ~> 
01:19:32,056 
01:19:33,100 ~> 
01:19:35,250 
01:19:39,300 ~> 
01:19:42,337 
01:19:42,620 ~> 
01:19:47,136 
01:19:48,340 ~> 
01:19:51,571 
01:19:51,900 ~> 
01:19:55,529 
01:19:55,780 ~> 
01:19:58,340 
01:19:58,780 ~> 
01:20:01,340 
01:20:01,580 ~> 
01:20:02,774 
01:20:04,180 ~> 
01:20:06,933 
01:20:07,380 ~> 
01:20:10,053 
01:20:13,900 ~> 
01:20:17,131 
01:20:17,420 ~> 
01:20:18,899 
01:20:19,220 ~> 
01:20:20,938 
01:20:46,420 ~> 
01:20:48,217 
01:21:04,740 ~> 
01:21:07,937 
01:21:08,220 ~> 
01 : 21 : 11,212 
01:21:12,300 ~> 
01:21:15,292 
01:21:15,540 ~> 
01:21:17,337 
01:21:18,300 ~> 


Svona.-Svona, já, 
hvað viltu margar arkir? 
Þrjár. 

-Þrjú stykki. 

En....Vantar þig ekki 
eitthvað til að mála með? 
Jaá, líka mál æji 
hvað heitir þetta? 

Já, málningarpensill 
eða málningarrúllu? 

Já, einmitt. 

Já, hvort viltu fá pensilinn 
eða rúlluna? 

Ég ætla að fá bæði. 

-Já, gjörðu svo vel. 

Þarftu ekki skaft? 

-Skaft? 

Já... Fyrir rúlluna. 

Svona, þá nærðu iengra upp. 
Já, ég þarf þetta. 

Þarftu eitthvað fleira 
málningarlímband? 

Hvað er nú það? 

-Æ. Það er svona teip. 

Þú notar það til að setja 
á veggina og dyrakarmana. 
Og límir svona yfir svo 
að þú málir ekki út á. 

Nei nei ég þarf ekki. 

Ég á svona heima. 

Vantar þig ekki plast? 

-Plast? 

Já... 

Svona til að setja á gólfið 
þegar þú ert að mála. 

Nei takk. 

Ég nota blöð. 

Þarftu að leigja einhverjar 
vélar? -Vélar? 

Já. Komdu hérna. 

Ég skal sýna þér hvernig 
vélar við erum með. 
Áhaldaleiga. 

Get ég aðstoðað þig? 

-Já, ég þarf þessa mottu. 

Já, hvaða stærð? 

-Svona stóra. 

Já... Hérna er ég 
með litlar mottur. 
þær eru bæði til þykkar 
og þunnar. 

Svo er þetta náttúrulega. 



01:21:20,655 

01:21:20,940 ~> 
01:21:22,453 
01:21:22,820 ~> 
01:21:26,893 
01:21:27,220 ~> 
01:21:30,018 
01:21:30,260 ~> 
01:21:33,172 
01:21:33,540 ~> 
01:21:37,499 
01:21:39,940 ~> 
01:21:41,737 
01:21:45,260 ~> 
01:21:49,458 
01:22:07,500 ~> 
01:22:10,333 
01:22:10,700 ~> 
01:22:13,498 
01:22:13,980 ~> 
01:22:18,929 
01:22:20,300 ~> 
01:22:21,972 
01:22:23,420 ~> 
01:22:25,138 
01:22:29,380 ~> 
01:22:31,132 
01:22:32,100 ~> 
01:22:33,818 
01:22:34,340 ~> 
01:22:39,414 
01:22:40,300 ~> 
01:22:42,450 
01:22:51,300 ~> 
01:22:53,814 
01:22:54,100 ~> 
01:22:55,328 
01:23:00,660 ~> 
01:23:07,532 
01:23:10,020 ~> 
01:23:13,615 
01:23:16,660 ~> 
01:23:18,332 
01:23:19,100 ~> 
01:23:22,137 
01:23:24,260 ~> 
01:23:29,414 
01:24:49,220 ~> 
01:24:50,892 
01:24:51,180 ~> 
01:24:52,977 
01:24:53,900 ~> 
01:24:56,539 
01:24:57,100 ~> 
01:24:59,819 
01:25:01,020 ~> 
01:25:02,931 


allt á útsölu. 

útsölu? 

-Já 

það er sem sagt 40% afsláttur 
af öllum mottunum. -Já. 

Eins og þessi hérna 
kostar 1479. 

En þú færð hana núna 
á tæpar 900. 

Já, þetta er ódýrt. 

Ég ætla að fá þessa mottu. 
Svona. 

-Já. 

Var það eitthvað fleira? 

Já, hvar er svona? 

Bali já, svona bali. 

Já, þú meinar bali, þeir eru 
hérna. Komdu ég skal sýna þér. 
Hérna eru balarnir. 

Þeir líta svona út. 

Það er þessi. 

-Já. 

Gjörðu svo vel. 

-Takk fyrir. 

Get ég aðstoðað þig 
um eitthvað fleira? 

Batterí. 

-Batterí, hvernig? 

Batterí í reykskynjara. 

Já, þau eru hérna. 

Ég skal sýna þér. 

Batterí í reykskynjara, 
gjörðu svo vel. 

Takk fyrir. 

-Takk. 

Hérna erum við með 
töppur, stiga, Ijós. 

Svo náttúrulega slípirokka, 
Lítinn, stóran. 

Vélsagir. 

Svo náttúrulega ryksugur bara 
í öllum stærðum og gerðum. 
Jæja, þetta var flott 
en ég þarf ekki svona. -Nei. 
Komiði sæl. 

-Komdu sæl... 

Hvað haldiði, að ég ætli 
að gera núna? 

Smíða, kannski? 

-Kannski smíða. 

Eða... Mála. 

-Mála. 

Ertu hérna 
að vinna heima? 



01:25:03,180 -> 

Já, ég er að fara 

01:25:04,408 

að vinna heima. 

01:25:04,700 ~> 

Kannski ætla ég að smíða, 

01:25:06,452 

kannski ætla ég að mála. 

01:25:06,660 ~> 

En ég er alla vega í vinnufötum, 

01:25:09,379 

þetta eru vinnuföt. 

01:25:09,620 ~> 
01:25:11,850 

Og ég er með derhúfu. 

01:25:12,100 ~> 

Og ég ætla að byrja, á því 

01:25:14,568 

að setja þetta hérna svona niður. 

01:25:14,820 ~> 

Vitið þið hvað þetta er? 

01:25:17,095 

-Motta. Motta... 

01:25:17,340 ~> 
01:25:19,490 

Motta, hún er skítug. 

01:25:20,380 ~> 

En til þess að geta 

01:25:22,291 

farið að vinna 

01:25:22,540 ~> 

þá þurfti ég að fara í búð 

01:25:25,259 

að kaupa ýmislegt. 

01:25:26,820 ~> 
01:25:28,458 

Fullt af dóti hérna. 

01:25:29,740 ~> 

Og þið ætlið að segja mér, 

01:25:32,208 

hvað ég keypti. 

01:25:35,860 ~> 

Ég keypti þetta hérna. 

01:25:38,454 

Vitið þið hvað þetta er? 

01:25:39,460 ~> 

Veit einhver hvað þetta heitir? 

01:25:44,170 

Þetta heitir skaft. 

01:25:44,740 ~> 
01:25:47,049 

Skaft. Skaft.... 

01:25:47,340 ~> 

Já. Þetta er skaft sem ég 

01:25:52,698 

nota á hérna málningarrúllu 

01:25:53,020 ~> 
01:25:54,897 

þega ég er að mála svona. 

01:25:57,780 ~> 

Vitið þið hvað þetta hérna er? 

01:26:01,170 

-Málning... 

01:26:01,860 ~> 

Málning. 

01:26:04,897 

Þetta er málningarfata. 

01:26:05,740 ~> 
01:26:08,971 

Ég er með margar málningarfötur. 

01:26:09,220 -> 
01:26:11,495 

Ég þarf að mála svo mikið. 

01:26:14,260 ~> 

Ég er með þessa málningarfötu. 

01:26:18,492 

Þetta er stór málningarfata. 

01:26:19,940 ~> 

En þessi hérna? 

01:26:22,579 

-Lítil... 

01:26:22,940 ~> 

Þessi er lítil. 

01:26:25,500 

Þetta er lítil málningarfata. 

01:26:26,100 ~> 
01:26:27,897 

Ég er með fleira hérna. 

01:26:32,780 ~> 

Vitið þið hvað þetta hérna er? 

01:26:36,978 

-Já. Bora... Borvéla. 

01:26:37,300 ~> 

Þetta er borvél. 

01:26:39,131 

Ég nota hana til að bora. 

01:26:39,420 -> 

í veggina 

01:26:41,490 

og setja upp myndir. 

01:26:41,780 ~> 

Og ég set þetta hérna. 

01:26:46,092 

í borvélina. 

01:26:46,340 ~> 

Vitið þið hvað þetta heitir? 



01:26:48,979 

01:26:49,300 ~> 
01:26:52,451 
01:26:57,740 ~> 
01:27:02,177 
01:27:02,540 ~> 
01:27:05,293 
01:27:12,620 -> 
01:27:14,770 
01:27:14,980 ~> 
01:27:18,017 
01:27:18,260 ~> 
01:27:20,251 
01:27:20,500 ~> 
01:27:25,290 
01:27:25,620 ~> 
01:27:27,576 
01:27:27,660 ~> 
01:27:31,733 
01:27:32,260 ~> 
01:27:33,693 
01:27:33,940 ~> 
01:27:36,659 
01:27:37,860 ~> 
01:27:39,896 
01:27:42,020 ~> 
01:27:44,932 
01:27:46,180 ~> 
01:27:49,934 
01:27:50,300 ~> 
01:27:51,972 
01:27:52,220 ~> 
01:27:55,496 
01:27:55,740 ~> 
01:27:59,972 
01:28:02,100 ~> 
01:28:04,056 
01:28:05,220 ~> 
01:28:08,371 
01:28:08,620 ~> 
01:28:11,373 
01:28:11,660 -> 
01:28:13,571 
01:28:13,820 ~> 
01:28:16,812 
01:28:17,020 ~> 
01:28:19,853 
01:28:20,100 -> 
01:28:23,775 
01:28:26,980 ~> 
01:28:31,019 
01:28:31,220 ~> 
01:28:32,539 
01:28:32,780 ~> 
01:28:34,372 
01:28:34,580 ~> 
01:28:36,855 


-Bor.. 

Þetta eru borar. Eða einn, 
einn bor, margir borar. 

Fyrst ætla ég að byrja að pússa. 
-Sandpappír. Með sandpappír. 
Sandpappír, sandpappír fínt. 

Ég ætla kannski að mála 
með þessu hérna. 

Vitið þið hvað þetta heitir? 
-Málningarrúlla.. 
Málningarrúlla, fínt hjá ykkur. 
Málningarrúlla. 

En svo þarf ég líka að nota 
svona. -Pensill bara... 
Málningarpensill. 

Ég er með marga 
málningarpensla. 

Fyrir okkur.... 

-Þetta er fyrir ykkur. 

Þið ætlið að hjálpa mér að mála 
á eftir. Er það ekki? -Já... 

Hér eru fjórir 
málningarpenslar. 

Og svo eru hérna tveir 
litlir málningarpenslar. 

Vitið þið hvað þetta heitir? 

-Já, málband. Límband. 

Límband þetta er 
málningar límband. 

Þetta er notað svona sem 
við setjum svona við endana. 
Svo við málum ekki uppá 
eða uppí loftið og svoleiðis. 

En vitið þið hvað 
þetta hérna er? 

Já, þetta er hérna, 
fyrir hérna eldur. 

Þetta heitir reykskynjari. 

-Já, reykskynjari.. 

Reykskynjari, þetta þarf að 
vera í öllum húsum. 

En til þess að þetta hérna virki 
þá þurfum við að nota svona. 
Vitið þið hvað þetta er? 

-Já, batterí. Batterí. 

Batterí, sumir segja rafhlaða 
en batterí er fínt. 

Við þurfum þetta hérna? 
-Lampa... Peru... 

Við þurfum að vera með, 
góða Ijósaperu. 

Þetta er Ijósapera. Við þurfum 
að hafa góða Ijósaperu. 

Þegar við erum 
að mála. 



01:28:38,060 ~> 
01:28:40,096 
01:28:40,300 ~> 
01:28:41,289 
01:28:41,540 ~> 
01:28:43,132 
01:28:43,340 ~> 
01:28:45,535 
01:28:45,780 ~> 
01:28:49,011 
01:28:49,300 ~> 
01:28:52,895 
01:28:53,140 ~> 
01:28:55,574 
01:28:55,780 ~> 
01:28:57,452 
01:28:57,700 ~> 
01:28:59,691 
01:28:59,980 -> 
01:29:02,050 
01:29:02,780 ~> 
01:29:04,930 
01:29:05,180 ~> 
01:29:06,579 
01:29:06,860 ~> 
01:29:10,614 
01:29:11,020 ~> 
01:29:13,739 
01:29:14,380 ~> 
01:29:16,132 
01:29:16,380 ~> 
01:29:20,293 
01:29:20,620 ~> 
01:29:22,212 
01:29:22,500 ~> 
01:29:25,697 
01:29:26,020 ~> 
01:29:29,137 
01:29:29,420 -> 
01:29:31,934 
01:29:35,260 ~> 
01:29:38,013 
01:29:38,300 ~> 
01:29:39,653 
01:29:39,900 ~> 
01:29:42,368 
01:29:42,860 ~> 
01:29:46,011 
01:29:46,260 ~> 
01:29:50,776 
01:29:51,540 ~> 
01:29:55,089 
01:29:55,700 ~> 
01:29:57,099 
01:29:57,340 ~> 
01:30:00,412 
01:30:02,540 ~> 


Ég ætla að setja... 

-Hamar. 

Ég nota hamar. 

-Hamar. 

Til þess að festa, 
eitthvað í vegginn. 

Skrúfjárn. 

-Skrúfjárn. 

Ég nota líka skrúfjárn mikið, 
til þess að skrúfa skrúfurnar í. 
Skrúfjárn. 

-Skrúfjárn, fínt hjá þér, Marko. 
Mikið gera? 

-Það er mikið að gera. 

Ég ætla að breyta öllu, 
húsinu mínu. 

Vitið þið hvað þetta er? 

-Tommustokkur... 

Tommustokkur. 

Fínt hjá ykkur. 

Svo keypti ég hérna 
málningardósir. 

Þessar málningardósir. 

Þessi hérna, hún kostaði 
einu sinni tvö þúsund krónur. 
En ekki lengur, núna kostar 
hún þúsund krónur. 

Kannski gamalt? 

-Eitt þúsund krónur. 

Hún er ekkert gömul. 

Hún er ný, en hún var á útsölu. 
Það er útsala. 

Það var 50% afsláttur. 

-Ahh. 

Fimmtíu...-Þetta er risaútsaia. 
Það er rosalega fín útsala. 
Kostaði tvö þúsund, 
nú er það bara þúsund. 
Kannski í næsta hérna, 
mánuði þetta frítt. 

Kannski ég... 

Kannski ég ætti að bíða, 
þangað til í næsta mánuði. 
Heyrðu, svo er ég hérna, með 
tvær eins málningardósir. 

Þessi hérna, hún kostaði bara 
500 kr. -Já. Hún var ódýr. 

En þessi, hún er alveg eins 
og hún kostaði 5000 kr. 
Nú....Dýr. 

Hún er dýr. Þessi er mjög dýr. 
Þessi er ódýr. -Ódýr... 

En nú ætla ég, áður en 




01:30:05,293 

01:30:05,580 ~> 
01:30:09,175 
01:30:11,540 ~> 
01:30:13,815 
01:30:14,060 ~> 
01:30:15,573 
01:30:16,700 ~> 
01:30:20,090 
01:30:21,140 ~> 
01:30:23,449 
01:30:23,700 ~> 
01:30:26,533 
01:30:28,420 ~> 
01:30:30,331 
01:30:31,300 ~> 
01:30:34,337 
01:30:35,620 ~> 
01:30:39,295 
01:30:40,220 ~> 
01:30:45,817 
01:30:49,540 ~> 
01:30:54,136 
01:30:54,980 ~> 
01:30:57,096 
01:30:57,380 ~> 
01:30:59,735 
01:31:00,260 ~> 
01:31:02,820 
01:31:03,700 ~> 
01:31:05,691 
01:31:06,020 ~> 
01:31:08,580 
01:31:08,940 ~> 
01:31:10,771 
01:31:15,020 -> 
01:31:19,093 
01:31:20,780 ~> 
01:31:23,419 
01:31:23,700 ~> 
01:31:26,851 
01:31:27,380 ~> 
01:31:29,496 
01:31:31,140 ~> 
01:31:32,732 
01:31:32,980 ~> 
01:31:35,335 
01:31:35,620 ~> 
01:31:37,895 
01:31:39,500 ~> 
01:31:41,058 
01:31:41,380 ~> 
01:31:44,895 
01:31:46,180 ~> 
01:31:48,136 
01:31:48,700 ~> 
01:31:52,010 


við förum að mála... -Já. 

Þá ætla ég að biðja ykkur um 
að segja mér hérna. 

Ef að Kristoff vilt þú byrja? 

-Já. 

Viltu setja þetta á réttan stað? 

Þetta er hérna bor í þetta hérna 
Bor. -Já. Svona. 

Viltu sýna þeim hann. 

-Já, hérna. 

Fínt hjá þér. 

Þetta er einmitt bor. -Já. 

Julie. -Já. 

Viltu finna þetta hérna. 

Hvað er þetta? 

Skrúfjárn. 

-Skrúfjárn, fínt. 

Þá skulum við setja það bara í. 
Fínt takk fyrir og Amu. -Já. 
Ljósapera. -Ljósapera 
hvar erum við með Ijósaperu. 
Hérna. -Fínt þetta er, 
einmitt, Ijósapera. 

Viltu setja hana, svo 
bara ofaní fyrir mig? -Já. 

Og Marko. 

-Já. 

Hvað er þetta hérna? 

-Motta. Motta. 

Þetta er svona. 

-Þetta er motta, einmitt. 

Bara að setja þetta þarna, 
fínt hjá þér. 

Maxwell, bíddu nú við, 
allt fast saman. 

Hvað er þetta hérna? 

-Hamar. 

Hamar. 

-Hann er hérna. 

Þetta er einmitt hamar. 

Mjög fínt hjá þér. 

Við skulum sýna hérna. 

Hérna er hamarinn, 
fínt takk fyrir. 

Og Kristoff vilt þú koma 
aftur? -Já, já. 

Hvað er þetta hérna? 

Já, hérna, stór málningar... já. 
-Stór málningar...? 

Fart. 

-Fata. 

Já, fata. Stór hérna málningarfat. 
Fata. -Fínt. 



01:31:53,620 ~> 

Hvar er stór málningarfata? 

01:31:57,454 

-Þessi bara. Einmitt, mjög fínt. 

01:31:59,300 ~> 
01:32:00,938 

Og Julie. -Já. 

01:32:01,900 ~> 
01:32:05,779 

Þá erum við með næsta... -Málningarpensil. 

01:32:08,940 ~> 

Já, alveg sama. 

01:32:11,613 

-Ókey. 

01:32:12,180 ~> 

Þetta er einmitt 

01:32:14,614 

málningarpensill. -Uhum. 

01:32:17,300 -> 

Og Amu. 

01:32:19,370 

-Já. 

01:32:19,660 ~> 

Næsta orð er 

01:32:23,699 

málningarlímband. -Já. 

01:32:24,140 ~> 

Hvar er það? -Hérna. 

01:32:27,576 

Það er einmitt þarna fínt. 

01:32:31,500 ~> 

Marko. 

01:32:33,934 

-Já. 

01:32:34,180 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

01:32:37,536 

-Tommustokkur. 

01:32:37,780 ~> 

Tommustokkur. Hvar er hann? 

01:32:39,975 

-Það fer... 

01:32:40,260 ~> 

Þetta er tommustokkur. 

01:32:43,058 

-Já. Fínt. 

01:32:46,700 ~> 

Og Maxwell... 

01:32:50,739 

Hvað er þetta hérna? 

01:32:52,300 ~> 
01:32:56,054 

Lítil málningarfata. 

01:32:56,460 ~> 

Uhum. Þetta er ekki stór 

01:32:58,257 

málingarfata. 

01:32:58,500 ~> 

Þetta er lítil málningarfata. 

01:33:00,968 

Einmitt 

01:33:06,380 ~> 
01:33:07,972 

Fínt, takk fyrir. 

01:33:08,340 ~> 

Hvað eigum við 

01:33:11,377 

eftir? Eitthvað lítið. -Já. 

01:33:12,700 ~> 

Kristoff. -Já. 

01:33:14,850 

Hvað er þetta hérna? 

01:33:15,380 ~> 

Málningar, hérna, rúlla. 

01:33:17,655 

-Málningarrúlla. 

01:33:18,420 ~> 

Svona. 

01:33:19,899 

-Þetta er málningarrúlla. 

01:33:20,180 ~> 

Þið eruð rosalega 

01:33:21,738 

klár í þessu. 

01:33:22,060 ~> 

Og það fer hérna. 

01:33:26,497 

-Fínt takk fyrir. 

01:33:27,740 ~> 

Já, flott. 

01:33:31,779 

Og Julie, batterí... -Batterí. 

01:33:32,820 ~> 

Manstu hvað það 

01:33:35,095 

heitir líka? -Hmmm. 

01:33:35,380 ~> 

Manstu hvað það heitir líka? 

01:33:38,133 

Batterí eða? 

01:33:39,020 ~> 

Rafhlaða. 

01:33:42,092 

-Já, flott hjá þér, rafhlaða. 

01:33:43,820 ~> 

Fínt, takk. 

01:33:47,699 

Og Amu. -Já. 

01:33:51,020 ~> 

Borvél. -Borvél. 



01:33:52,817 

01:33:54,100 ~> 

Og... hérna. 

01:33:56,898 

-Já, alveg rétt. Flott. 

01:33:57,140 ~> 

Og Marko, síðasta orðið? 

01:34:00,337 

Síðasta orðið er? 

01:34:01,140 ~> 

Sandpappír. 

01:34:03,415 

-Sandpappír. Fínt. 

01:34:07,300 ~> 

Þá ætla ég að biðja ykkur 

01:34:09,609 

um að koma að hjálpa mér. 

01:34:21,060 ~> 

Kristoff, vilt þú byrja? 

01:34:22,891 

-Já. 

01:34:24,580 ~> 

Hvernig málning er þetta? 

01:34:28,050 

-Hérna bara litur blár. 

01:34:28,460 ~> 

Þetta er blá málning 

01:34:29,939 

það er alveg rétt -Já. 

01:34:30,220 ~> 

Viltu byrja að mála hérna fyrir 

01:34:33,257 

mig? -Já. Mála aðeins blátt. 

01:34:33,580 ~> 

Julie? 

01:34:36,048 

-Uhm. 

01:34:38,860 ~> 

Hvaða litur er þetta hérna? 

01:34:40,851 

-Gult. 

01:34:41,180 ~> 

Þetta er gulur. 

01:34:42,579 

-Gulur. 

01:34:42,860 ~> 

Vilt þú mála með 

01:34:44,976 

gulum lit? 

01:34:46,340 ~> 

Gjörðu svo vel. 

01:34:47,898 
01:34:49,300 ~> 

Amu? Já. 

01:34:51,211 
01:34:53,020 ~> 

Hvaða litur er þetta? 

01:34:55,693 

-Rauður. Rauður. 

01:34:58,380 ~> 

Þú ætlar að mála. 

01:35:00,894 

með rauða fyrir mig. 

01:35:02,340 ~> 

Og. Þá eigum við bara 

01:35:06,697 

eina málningardós eftir. 

01:35:08,460 ~> 

Svo þið verðið að nota 

01:35:10,849 

Þið hjálpist að. 

01:35:12,740 ~> 

-Já, ég hjálpa honum. 

01:35:14,219 
01:35:14,500 -> 

Hvaða litur er þetta? 

01:35:17,731 

-Grænn. Grænn. -Já, grænn. 

01:35:18,020 ~> 

Tveir penslar. 

01:35:20,250 

Einn lítill og einn stór. 

01:35:20,540 ~> 

Nei. Einn stór og 

01:35:22,770 

Alveg sama. -Já. 

01:35:28,180 ~> 

Já. Gjörið þið svo vel. 

01:35:29,738 
01:35:32,300 ~> 

Heyrðu þá bara þakka ég ykkur 

01:35:34,939 

innilega fyrir í dag. 

01:35:35,180 -> 

Þið eruð miklir listamenn. 

01:35:36,818 
01:36:41,629 ~> 

„Viltu læra íslensku?" 

01:36:48,148 
01:36:52,589 ~> 
01:36:54,819 

13. þáttur: í bakaríi 


01:36:55,109 ~> 
01:36:56,588 
01:36:56,789 ~> 
01:36:58,347 
01:36:58,589 ~> 
01:37:00,944 
01:37:01,909 ~> 
01:37:03,820 
01:37:04,229 ~> 
01:37:06,379 
01:37:07,949 ~> 
01:37:15,105 
01:37:16,989 ~> 
01:37:19,628 
01:37:19,869 ~> 
01:37:23,828 
01:37:24,309 ~> 
01:37:26,618 
01:37:27,309 ~> 
01:37:28,708 
01:37:29,629 ~> 
01:37:33,019 
01:37:33,829 ~> 
01:37:36,468 
01:38:03,229 ~> 
01:38:07,666 
01:38:09,709 ~> 
01:38:12,462 
01:38:12,709 ~> 
01:38:15,542 
01:38:17,109 ~> 
01:38:19,623 
01:38:19,869 ~> 
01:38:21,780 
01:38:22,029 ~> 
01:38:24,065 
01:38:25,469 ~> 
01:38:27,187 
01:38:29,149 ~> 
01:38:30,741 
01:38:31,069 ~> 
01:38:40,865 
01:38:43,509 ~> 
01:38:47,218 
01:38:47,509 ~> 
01:38:49,101 
01:38:50,189 ~> 
01:38:53,499 
01:38:54,909 ~> 
01:38:56,627 
01:38:56,869 ~> 
01:38:58,097 
01:39:04,309 ~> 
01:39:08,268 
01:39:09,429 ~> 


Góðan dag. 

-Daginn. 

Get ég aðstoðað? 

-Já, takk. 

Ég ætla að fá þrjá snúða. 

Já, viltu með súkkulaði 
eða glassúr? 

Með glassúr, takk. 

-Með glassúr. 

Einn, tveir og þrír snúðar, 
gjörðu svo vel. -Takk. 

Já, ég ætla líka að fá brauð. 
-Já, hvernig brauð viltu? 

Viltu hveitibrauð, heilhveiti, 
ólífu eða.. 

Já, ég ætla að fá eitt svona. 
-Heilhveiti. 

Og eitt svona. 

Já. Viltu að ég skeri þau 
fyrir þig? 

Já, ja, bara annað, 
bara þetta. -Já. Takk. 

Eitt, tvö brauð og annað 
skorið, gjörðu svo vel.-Takk. 
Má ég smakka? 

-Já, gjörðu svo vel. Takk. 

Nei, fyrirgefðu. 

-Ekkert að afsaka. 

Umm, hvað þetta er gott. 

-Já, finnst þér ekki? 

Hvaða kaka er þetta? 

-Þetta er gulrótarkaka. 

Umm. 

-Þessi hérna. Já. 

Var það eitthvað 
Já, ég ætla að fá 
fjórar tebollur. 

Fjórar tebollur. Ein, tvær, 
þrjár og fjórar tebollur. 

Gjörðu svo vel. Já, takk. 
Eitthvað fleira? 

Hvað er þetta mikið? 

Nei takk. 

Við skulum sjá. Tólf 
hundruð og tuttugu. 

Hérna eru fimm þúsund, 
gjörðu svo vel. 

Fimm þúsund. 

Takk fyrir. 

3780.- til baka, gjörðu svo vel. 
-Já, takk. -Gjörðu svo vel. 

Viltu poka? 



01:39:10,942 

-Já, takk. 

01:39:15,789 ~> 

Góðan dag. 

01:39:17,541 

-Góðan daginn. 

01:39:17,829 ~> 

Get ég aðstoðað? 

01:39:18,739 


01:39:18,989 ~> 

Gjörðu svo vel. 

01:39:20,308 

-Já, takk. Takk. 

01:39:20,549 ~> 

Já, ég var að hugsa um að 

01:39:22,346 

fá eina... 

01:39:22,629 ~> 

Hey, halló fyrirgefðu. 

01:39:25,462 

-Ha. Þú gleymir snúðunum. 

01:39:25,749 ~> 

Gleymdi ég snúðunum? 

01:39:28,058 

-Gjörðu svo vel. 

01:39:28,309 ~> 

Þakka þér kærlega fyrir. 

01:39:29,822 

Sara. 

01:39:30,109 ~> 

Já, Það var ekkert bless bless. 

01:39:32,339 

-Bless, bless. 

01:39:36,869 ~> 

Fyrirgefðu. -Ha, já, ég ætlaði 

01:39:40,305 

að fá eina jólaköku. 

01:39:40,829 ~> 

Eina jólaköku. 

01:39:41,978 

-Já. 

01:39:43,189 ~> 

Takk. 

01:39:44,861 

-Gjörðu svo vel. Takk. 

01:39:45,469 ~> 

Og eitthvað fleira? 

01:39:47,380 

-Ja... 

01:39:47,709 ~> 

Pabbi... 

01:39:48,619 

-Já. 

01:39:48,829 ~> 

Viltu kaupa svona 

01:39:50,740 

vínarbrauð? Jájá. 

01:39:50,949 ~> 

Nei, við skulum kaupa 

01:39:53,986 

frekar svona, kleinuhringi. 

01:39:54,189 ~> 

Með karamellu eða... 

01:39:57,022 

Og skúffuköku. -Já. 

01:39:57,269 ~> 

Ég ætla að fá tvo 

01:40:00,181 

kleinuhringi. -Ummm. 

01:40:00,429 ~> 

Með karmellukremi -Já. 

01:40:03,102 

Og tvær skúffukökur. -Já. 

01:40:05,389 ~> 

Tveir, einn tveir kleinuhringir. 

01:40:10,986 

Gjörðu svo vel. -Já. 

01:40:13,069 ~> 

Og ein.... -Pabbi... 

01:40:16,584 

-Já. Tvær, gjörðu svo vel. 

01:40:16,829 ~> 

Þú verður að kaupa, 

01:40:19,707 

kókómjólk fyrir skólann. 

01:40:19,989 ~> 

Já, alveg rétt. Pétur minn 

01:40:23,299 

farðu nú út í bíl og bíddu á meðan. 

01:40:23,589 ~> 

Ég kem, rétt bráðum, ég 

01:40:26,149 

ætla bara að borga og svona. -Já. 

01:40:27,709 ~> 

Eitthvað fleira? -Já, ég ætla 

01:40:30,667 

að fá eina kókómjólk. -Já. 

01:40:32,909 ~> 

Eruð þið með 

01:40:34,422 

afmælistertur hérna? 

01:40:34,669 ~> 

Afmælistertur? 

01:40:36,625 

-Já. Já já... 

01:40:37,349 ~> 

Má ég aðeins kíkja á þær? 

01:40:38,828 

-Já. 

01:40:39,109 ~> 

Við erum með svona, já, 

01:40:42,579 

afmælistertur, má ég sjá. 



01:40:44,549 ~> 
01:40:46,301 
01:40:46,549 ~> 
01:40:49,143 
01:40:49,349 ~> 
01:40:50,623 
01:40:53,389 ~> 
01:40:56,187 
01:40:58,109 ~> 
01:41:00,703 
01:41:00,949 ~> 
01:41:03,668 
01:41:03,909 ~> 
01:41:07,026 
01:41:07,229 ~> 
01:41:09,504 
01:41:09,709 ~> 
01:41:11,188 
01:41:11,429 ~> 
01:41:14,227 
01:41:15,189 ~> 
01:41:18,977 
01:41:21,589 ~> 
01:41:24,547 
01:41:24,789 ~> 
01:41:27,257 
01:41:27,789 ~> 
01:41:30,257 
01:41:30,469 ~> 
01:41:32,107 
01:41:32,309 ~> 
01:41:34,300 
01:41:34,629 ~> 
01:41:35,948 
01:41:36,229 ~> 
01:41:37,742 
01:41:39,629 ~> 
01:41:42,621 
01:41:43,229 ~> 
01:41:45,379 
01:41:49,869 ~> 
01:41:54,784 
01:41:54,989 ~> 
01:41:55,978 
01:41:56,229 ~> 
01:41:57,662 
01:41:57,949 ~> 
01:41:59,143 
01:41:59,349 ~> 
01:42:00,304 
01:42:04,589 ~> 
01:42:08,025 
01:42:08,549 ~> 
01:42:15,102 
01:42:15,469 ~> 
01:42:18,381 
01:42:19,429 ~> 


Eitthvað svona? 

-Hvað kostar þessi hérna? 
Þessi kostar tvö þúsund og 
sex hundruð. 

Ég tek hana. 

-Já. 

Pétur, vertu úti í bíl áfram. 

Á ég að skrifa eitthvað 
á hana? 

Já, skrifaðu: Pétur, til 
hamingju með afmælið. 

Já, Pétur, til hamingju 
með afmælið. -Uhum. 

Á ég að setja á hana kerti 
líka? -Já, 9 kerti. 

Níu kerti, já. 

Hvað, hvert er nafnið þitt? 
-Þorsteinn Ágústsson. 

Og sími? -Síminn er 551. 
Uhum. -7849. Uhuum. 

Hvenær viltu sækja hana? 
-Bíddu nú við í... 

Hvað í dag er 21. september? 
-Já. 

Og hann á afmæli 24. 
september sem er. 

Á laugardaginn. 

-Já. Er það í lagi? 

Já, já, viltu sækja hana þá? 

-Já, já takk. 

En þú þarft að borga 
fyrir hana núna. 

Já, já, já.... 

Og hvað skulda ég þér? 

Þrjú þúsund og þrjátíu. 

-Þrjú þúsund og þrjátíu. 

Fjögur þúsund, gjörðu 
svo vel. -Takk fyrir. 

Þá eru það, níu hundruð og 
sjötíu, til baka. Gjörðu svo vel. 
Já.Takk, takk.... 

Ég kem þá á laugardaginn. 

-Á laugardaginn, já. 

Þakka þér fyrir. 

-Takk sömuleiðis. 

Bless. 

-Bless. 

Þegar við förum í bakarí. Já. 
Að kaupa brauð. Já. 

Þá, þá þurfum við að 
kaupa brauð, kaupa köku, 
Kaupa vínarbrauð, kaupa 
eitthvað, svona til að borða. 
Og brauð. 



01:42:22,580 

01:42:22,909 ~> 
01:42:29,098 
01:42:29,589 ~> 
01:42:35,858 
01:42:36,469 ~> 
01:42:38,824 
01:42:39,109 ~> 
01:42:40,986 
01:42:41,629 ~> 
01:42:45,542 
01:42:46,069 ~> 
01:42:47,661 
01:42:47,949 ~> 
01:42:51,066 
01:42:51,269 ~> 
01:42:54,386 
01:42:54,789 ~> 
01:42:57,861 
01:42:58,109 ~> 
01:42:59,827 
01:43:00,109 ~> 
01:43:04,421 
01:43:04,789 ~> 
01:43:09,146 
01:43:09,349 ~> 
01:43:10,418 
01:43:11,509 ~> 
01:43:13,659 
01:43:14,389 ~> 
01:43:16,380 
01:43:16,629 ~> 
01:43:20,178 
01:43:20,429 ~> 
01:43:23,341 
01:43:23,549 ~> 
01:43:29,624 
01:43:30,989 ~> 
01:43:34,379 
01:43:34,669 ~> 
01:43:37,308 
01:43:38,269 ~> 
01:43:41,818 
01:43:42,069 ~> 
01:43:44,788 
01:43:45,029 ~> 
01:43:47,179 
01:43:49,909 ~> 
01:43:51,740 
01:43:53,029 ~> 
01:43:55,384 
01:43:56,269 ~> 
01:44:07,908 
01:44:08,789 ~> 
01:44:12,065 
01:44:12,269 ~> 
01:44:13,543 


Það er það brauðið. 

Og maður segir eitt brauð. -Já. 
Ekki einn og ekki ein. Heldur. 
Eitt brauð. -Tvö brauð, þrjú 
brauð, fjögur brauð.. 

Glæsilegt og fimm og sex 
og sjö og átta. -Já. 

Síðan þegarvið ætlum 
að kaupa köku. 

Þá er það: eina köku. 

-Eina köku. Já. 

Já, því það er hún kakan. 

-Já. 

Svo er það eina köku? -Tvær 
kökur, þrjár kökur, fjórar kökur. 
Glæsilegt. Og snúður, 
það er hann snúður. 

Svo við segjum? 

Ég ætla að fá einn... 
snúð.... Tvo snúð. 

-Tvo snúða. Tvo snúða já. 

Þrjá snúða 

Fjóra snúða. Þetta allt sama? 
-Já, þrjá snúða, fjóra snúða. 
Flott hjá ykkur. 

Þegar við erum... 

Þið eruð örugglega oft spurð 
hvenær þið komuð til íslands. 

Eða hvað ertu búin að vera 
lengi á íslandi? -Já. 

Og þegar þið svarið. -Já. 

Þá verðið þið að muna -Já. 

Að ár er eins og brauð, 
eitt, tvö, þrjú, fjögur. 

Vika, hún vika eins 
og kaka.-Já. 

Þannig er eina, tvær, 
þrjár eða fjórar. 

Og mánuður er eins og snúður. 
Hann mánuðurinn. 

Það er einn, tvo, þrjá eða fjóra. 
-Já... 

Og svo fimm og sex og sjö 
og átta, alltaf eins. -Já.... 

Nú ætla ég að 
spyrja ykkur. 

Julie, hvað ert þú búin að 
vera lengi, á íslandi? 

U...Ég hef verið á íslandi u, 
eitt ár og þrjá mánuða. -Ði. 

Já, eitt ár og þrjá mánuði... 

-Já. Flott hjá þér. 

En þú, Kristoff? 



01:44:13,829 --> 

-Ég hérna heima 

01:44:17,663 

Þú hefur átt heima hér 

01:44:19,269 ~> 
01:44:20,304 

í tvö ár? -Já. Já, glæsilegt. 

01:44:20,869 ~> 

-Ég hef verið, á íslandi 

01:44:22,780 

í eitt ár og sex mánuði. 

01:44:23,029 ~> 

Eitt ár og sex mánuði. 

01:44:25,338 

-Já. Glæsilegt. En þú, Marko? 

01:44:25,549 ~> 

Ég hef verið íslenskur... 

01:44:28,746 

Á íslandi eitt ár. 

01:44:29,029 ~> 

í eitt ár 

01:44:30,348 

-Já. 

01:44:31,549 ~> 
01:44:33,505 

Fínt, mjög gott. 

01:44:36,829 ~> 

Svo þegar við tölum 

01:44:39,502 

um vikuna, humm. 

01:44:40,149 ~> 

Nú eru fjórar vikur 

01:44:46,258 

í einum mánuði, já. 

01:44:47,829 ~> 

í síðustu viku -Já. 

01:44:53,062 

Þá var ég að skrifa. 

01:44:54,909 ~> 

í þessa viku. -Já. 

01:44:58,822 

Er ég að kenna. -Já. 

01:45:00,069 ~> 

Hvað ert þú að gera, Marko, 

01:45:04,028 

á mánudaginn? 

01:45:04,429 ~> 

Ég ætla að fara 

01:45:08,183 

að vinna, vinnunni. 

01:45:08,509 ~> 

Þú ætlar að fara að vinna. 

01:45:12,218 

-Vinna já. -Já, fínt. 

01:45:12,789 ~> 

En þú Julie, hvað ætlar þú að 

01:45:16,623 

gera á miðvikudaginn? 

01:45:17,349 ~> 

Á miðvikudaginn humm... 

01:45:24,187 

Ég held að sko... sk.... 

01:45:29,589 ~> 

Meeting? -Hitta. Hitta, uuu 

01:45:34,583 

vinkona, vinur minn. 

01:45:36,189 ~> 

Já, þú ætlar að hitta vinkonu 

01:45:40,944 

þína, mína? -Já. Já.... 

01:45:45,149 ~> 

En þú, Amu, hvað ætlar þú að 

01:45:48,539 

gera um helgina? 

01:45:49,069 ~> 
01:45:52,425 

Aaah ... Föstudag, laugardag sunnudag. 

01:45:52,709 ~> 

Bara fara út að iabba. 

01:45:55,587 

-Já. 

01:45:56,389 ~> 

út að borða kannski. 

01:45:59,540 

-út að borða. Kannski já.... 

01:45:59,869 ~> 

Finnst þér gaman að fara 

01:46:03,464 

út að borða? -Já. Já, gott. 

01:46:05,229 ~> 

Kristoff, hvað varst þú að 

01:46:11,748 

gera í síðustu viku? 

01:46:12,749 ~> 

í síðustu viku? 

01:46:14,182 

-Já. 

01:46:14,469 ~> 

Ég hérna bara vinna og 

01:46:18,906 

altaf dálítið, hérna, læra. 

01:46:19,349 ~> 

Og hérna tvo sinna í vika í 

01:46:23,706 

kenna vinna hérna í tækniskóla. 

01:46:23,989 ~> 

Já, þannig að þú varst að 

01:46:28,062 

vinna og læra á kvöldin. 

01:46:28,429 ~> 

Já, hérna læra. 



læra hérna á kvöldin. 


01:46:31,182 

01:46:31,429 ~> 
01:46:35,388 
01:46:35,669 ~> 
01:46:40,106 
01:46:41,149 ~> 
01:46:43,868 
01:46:44,749 ~> 
01:46:50,301 
01:46:51,109 ~> 
01:46:54,943 
01:46:56,189 ~> 
01:46:58,100 
01:46:58,789 ~> 
01:47:00,461 
01:47:01,109 ~> 
01:47:02,258 
01:47:05,189 ~> 
01:47:06,508 
01:47:07,349 ~> 
01:47:08,907 
01:47:09,149 ~> 
01:47:16,863 
01:47:17,069 ~> 
01:47:21,984 
01:47:23,389 ~> 
01:47:27,507 
01:47:28,029 ~> 
01:47:31,146 
01:47:31,949 ~> 
01:47:35,544 
01:47:36,709 ~> 
01:47:39,621 
01:47:39,949 ~> 
01:47:41,462 
01:47:41,749 ~> 
01:47:44,821 
01:47:47,429 ~> 
01:47:49,704 
01:47:50,309 ~> 
01:47:53,984 
01:47:54,709 ~> 
01:47:56,461 
01:47:56,709 ~> 
01:47:57,983 
01:47:58,189 ~> 
01:48:01,499 
01:48:02,669 ~> 
01:48:06,457 
01:48:07,749 ~> 
01:48:10,707 
01:48:11,149 ~> 
01:48:15,700 
01:48:20,749 ~> 
01:48:22,501 
01:48:28,709 ~> 
01:48:30,427 


Og hérna tvo sinna í vika 
hérna ég hérna kenna. 

Þú kennir tvisvar sinnum 
í viku? -Já. Duglegur flott. 

Mikið gera. 

-Já, mjög mikið að gera. 

Marko, kannt þú að segja, 
alla mánuðina, á íslensku? 

Já, kannski já, já. 

-Já, kannski. Já. 

Já, eigum við að prófa? 

Já, janúar. 

-Janúar. 

Febrúar. 

-Febrúar. 

Mars. 

-Já. 

Þið skuluð hjálpa 
honum líka. -Já. 

Já, og apríl, maí. 
júní. -Júní já. 

Júlí, ágúst, septeb.. september. 
-September. Já. 

Október, nóvember 
og desember. 

Og desember flott. Glæsilegt. 
Marko, hvenær átt þú afmæli? 
Ég á afmæli í janúar. 

-í janúar? Já. -Já. 

En þú, Amu? 

-í janúar líka. 

Líka í janúar? 

-Já. Já. 

En þú, Julie? 

-í janúar. 

Þið eruð öll janúarbörn. 

-Já.. 

En þú, Kristoff? 

-Ég hérna 11. hérna apríl. 

11. apríl. 

Páskabarn. -Já. 

Já, páskabarn. 

-Páskabarn. 

Og líka hérna hrútur. 

-Já, og hrútur. Já. 

Ég á afmæli í júlí. 

-Já. Ég er sumarbarn. -Já. 

Frá Mallorca, kannski? 

-Nei, ekki alveg. 

Þrjá mánuði. -Ekki alveg 
kannski Mallorca. 

En, nú ætlum við að skoða... 


Það er vor. 



01:48:31,789 ~> 
01:48:35,099 
01:48:37,509 ~> 
01:48:41,104 
01:48:41,389 ~> 
01:48:49,660 
01:48:50,109 ~> 
01:48:54,022 
01:48:55,309 ~> 
01:48:58,938 
01:49:01,069 ~> 
01:49:07,588 
01:49:08,509 ~> 
01:49:13,105 
01:49:13,669 ~> 
01:49:17,218 
01:49:17,669 ~> 
01:49:20,308 
01:49:21,029 ~> 
01:49:26,581 
01:49:27,869 ~> 
01:49:34,058 
01:49:34,469 ~> 
01:49:38,223 
01:49:42,149 ~> 
01:49:45,744 
01:49:46,149 ~> 
01:49:51,587 
01:49:52,429 ~> 
01:50:03,988 
01:50:11,709 ~> 
01:50:15,588 
01:50:15,949 ~> 
01:50:17,940 
01:50:26,349 ~> 
01:50:28,067 
01:50:29,269 ~> 
01:50:32,181 
01:50:32,589 ~> 
01:50:36,298 
01:50:41,749 ~> 
01:50:43,705 
01:50:44,029 ~> 
01:50:46,668 
01:50:46,989 ~> 
01:50:57,661 
01:51:07,149 ~> 
01:51:08,628 
01:51:08,909 ~> 
01:51:10,900 
01:51:12,229 ~> 
01:51:16,541 
01:51:16,949 ~> 
01:51:24,424 
01:51:25,749 ~> 
01:51:28,183 
01:51:29,669 ~> 


Á íslandi er vorið mjög stutt. 
-Já. 

Hvenær er vor á íslandi? 
-Ap...Apríl. 

Apríl, maí. -Jú. 

Er það ekki? -Jú. Ummm. 

Og júní. 

-Og júníhehe. 

Já, og sumar. 

-Allt sumarið. 

Er... Júní, júlí, ágúst. Já, júni 
Sama. Júní, júlí og ... -Október. 
Ágúst 

-Ekki september. 

Nei, þetta er í 
rauninni sumarið. 

Svona kannski plús og mínus. 
-Já.... 

Já, haust. 

-Já, haust, flott hjá ykkur. 
September. 

-Já, september. Október. 

Já. -Nóvember? Nei. 
september og október. 

Er nóvember líka haust? 

-Nei! 

Þetta byrjar hérna þetta.. ve.. 
Vetur. Og rok og?.-Já. 
Nóvember til apríl 
er veturjá. 

Og hvenær eru jólin? 

-í desember.. 
í desember. 

Desember. 

Þá eru jól. 

Og páskar. 

-í apríl.. 

Páskar. 
í apríl. 

Gleðileg jól 
og gleðilega páska. 

Já, gleðileg jól og 
gleðilega páska. -Já. 

Og hér er sumarfrí. 

Ef maður er í skóla. -Já. 
Marko? 

Já. 

Fórst þú í sumarfrí? 

Já, bara þrjú vik...vikur. 

-Þrjár vikur. Já 

Já, það erfínt. Mann maður 

langar helst 10 vikur. -Já. 

Er það ekki? 

-Ég líka. 

Þrjár, fjórar, fimm. 



01:51:32,183 

-Já. 

01:51:32,469 ~> 

En þú, Amu? 

01:51:35,142 

-Ég er í fríi allan daginn. 

01:51:35,429 ~> 

Þú ert í fríi alla daga. 

01:51:39,468 

Já. Bara með.. -Já. 

01:51:39,789 ~> 

Þetta mjög gott starf. 

01:51:42,826 

-Já. 

01:51:43,189 ~> 

Með barnið úti að labba? 

01:51:45,828 

-Já. Já, já. 

01:51:46,549 ~> 

En þú, Julie, fórst þú 

01:51:48,619 

í sumarfrí? 

01:51:48,949 ~> 

Nei ég vinna með 

01:51:55,422 

túristum. 

01:51:56,069 ~> 

Varstu að vinna með 

01:51:58,788 

ferðamenn? -Já. 

01:51:59,469 ~> 

Varstu leiðsögumaður? 

01:52:03,667 

Þú veist sem segir? 

01:52:03,949 ~> 

Þarna er Esjan. -Já, já. 

01:52:06,827 

þarna er. -Já. Jájá. 

01:52:07,149 ~> 

Flott. 

01:52:10,459 

Og þú? 

01:52:10,789 ~> 

Ég? 

01:52:13,508 

-Kristoff. Já, hérna ég. 

01:52:14,109 ~> 

Einn hérna mánuður. Hérna tvo 

01:52:18,227 

vika hérna í Mallorcu 

01:52:18,469 ~> 

Og hérna tvo vika í Búlgaríu. 

01:52:23,020 

Varstu tvær vikur? 

01:52:23,309 ~> 

Tvær já. Já, hérna tvær vikur í 

01:52:27,666 

Mallorcu. Mallorca. 

01:52:27,909 ~> 

Og tvær vikur hérna í Búlgaría. 

01:52:32,187 

-í Búlgaríu, já, flott. 

01:52:32,949 ~> 

Og var gaman? 

01:52:35,509 

Já, þetta mikið gaman. 

01:52:35,789 ~> 

Þetta gaman hérna þarna. 

01:52:39,099 

Og hérna ég koma heim. 

01:52:39,709 ~> 

Koma hér. Þetta hérna blankur 

01:52:43,987 

Núna, ekki gaman. 

01:52:45,909 ~> 

Nei var gaman í fríinu. -Já. 

01:52:47,422 
01:52:47,669 ~> 

En ekki gaman að eiga 

01:52:49,307 

ekki pening.-Nei. 

01:52:49,589 ~> 

Bæði gaman hérna að skoða 

01:52:52,626 

mynd og þetta er mikið gaman. 

01:52:52,909 ~> 

Já. 

01:52:54,706 

Fínt. 

01:54:02,726 ~> 

„Viltu læra íslensku?" 

01:54:08,358 
01:54:11,606 ~> 
01:54:13,437 

14. Þáttur: Heimilisstörf 


01:54:13,846 ~> 

Jæja, það þarf 

01:54:17,077 

að taka til í dag. 

01:54:17,446 ~> 

Já, Siggi þú þrífur ísskápinn 

01:54:22,042 

og tekur úr uppþvottavélinni. 

01:54:23,086 -> 

Og Björk, þú verður að taka til 


01:54:25,964 

01:54:26,246 ~> 
01:54:29,238 
01:54:29,606 ~> 
01:54:31,437 
01:54:31,846 ~> 
01:54:34,758 
01:54:43,326 ~> 
01:54:45,396 
01:54:45,766 ~> 
01:54:47,404 
01:54:47,806 ~> 
01:54:49,444 
01:54:51,126 ~> 
01:54:54,914 
01:54:56,246 ~> 
01:54:59,841 
01:55:00,726 ~> 
01:55:02,159 
01:55:05,526 ~> 
01:55:09,485 
01:55:09,926 ~> 
01:55:11,723 
01:55:11,966 ~> 
01:55:16,835 
01:55:20,766 ~> 
01:55:22,643 
01:55:22,926 ~> 
01:55:25,486 
01:55:25,766 ~> 
01:55:29,076 
01:55:29,486 ~> 
01:55:31,044 
01:55:31,886 ~> 
01:55:34,161 
01:55:34,406 ~> 
01:55:35,885 
01:55:36,166 ~> 
01:55:38,396 
01:55:38,726 ~> 
01:55:41,160 
01:55:41,566 ~> 
01:55:44,239 
01:55:46,046 ~> 
01:55:48,765 
01:55:50,366 ~> 
01:55:55,884 
01:56:00,406 ~> 
01:56:01,725 
01:56:02,926 ~> 
01:56:05,645 
01:56:10,326 ~> 
01:56:14,399 
01:56:16,526 ~> 
01:56:18,039 
01:56:18,366 ~> 
01:56:20,834 


í herberginu þínu. 

Og þrífa baðherbergið. 

Og Sara mín, vilt þú sýna Björk. 
Hvernig á að þrífa 
baðherbergið. -Já. 

Jæja komdu ég skal kenna þér 
þetta. -Ég kann þetta alveg. 
Hérna er klútur til þess 
að pússa speglana. 

Og svo sprautarðu þessu 
á speglana. 

Ég kann alveg að þvo spegla. 

Bláu tuskuna notarðu til þess 
að þrífa vaskinn og baðið. 

Og burstann notarðu til þess 
að skrúbba baðkarið, ha. 

Og hérna er hreinsiefnið. 

Vá, notarðu svona mikið? 

-Nei Ekki alltaf. 

En nú er baðið svo skítugt 

Sjáðu þetta þarf til dæmis að 
skrúbba rosalega vel. 

Þarna er klósettburstinn. 

Þú notar hann til þess að 
þrífa ofan í klósettið. 

Þessa gulu tusku notarðu til 
þess að þrífa klósettið. 

Humm ... 

-Já. 

E ég er hérna með föt 
sem ég þarf að þvo. 

Já, ég skal setja þetta í 
þvottavélina fyrir þig. 

Nei, nei, ég vil læra á 
þvottavélina, svo ég geti. 
Þvegið fötin mín sjálfur. 

Já. Ég skal kenna þér 
á þvottavélina. 

Þú setur þvottinn inn 
í vélina. -Já. 

Svona.-Ja. 

Lokar svo hurðinni. 

Fast. 

Já. 

Þetta er þvottaefni. 

-Allt í lagi. 

Þú setur svona mikið, af 
þvottaefni, í miðjuhólfið. 

Allt í lagi, uhum. 


Þetta er mýkingarefni. 



01:56:21,766 --> 
01:56:27,079 
01:56:27,846 --> 
01:56:30,485 
01:56:32,166 --> 
01:56:36,318 
01:56:37,286 ~> 
01:56:39,846 
01:56:41,046 -> 
01:56:43,401 
01:56:51,006 ~> 
01:56:54,555 
01:57:02,646 -> 
01:57:04,921 
01:57:10,766 ~> 
01:57:11,881 
01:57:15,926 ~> 
01:57:17,837 
01:57:20,446 ~> 
01:57:23,244 
01:57:34,926 ~> 
01:57:38,077 
01:57:41,646 -> 
01:57:44,479 
01:57:45,246 ~> 
01:57:49,364 
01:57:49,926 ~> 
01:57:51,723 
01:58:02,366 ~> 
01:58:06,120 
01:58:07,926 ~> 
01:58:09,996 
01:58:14,326 ~> 
01:58:17,045 
01:58:17,406 ~> 
01:58:20,284 
01:58:20,606 ~> 
01:58:23,040 
01:58:26,446 -> 
01:58:28,198 
01:58:28,526 ~> 
01:58:30,517 
01:58:32,246 -> 
01:58:33,679 
01:58:34,086 ~> 
01:58:36,919 
01:58:37,206 ~> 
01:58:38,685 
01:58:40,166 ~> 
01:58:43,317 
01:58:43,966 ~> 
01:58:44,955 
01:58:57,326 ~> 
01:59:00,796 
01:59:14,366 -> 
01:59:19,076 
01:59:30,366 -> 


Þú hellir einum tappa, 
í hægra hólfið. -OK. 

Er þvottaefnið alltaf 
geymt þarna? -Já. 

Síðan stillir þú þennan takka, 
á fjóra. -Þennan á fjóra. 

Og ýtir svo á takkann 
í miðjunni. 

OK. 

-Já. 

Þetta svona, 
fer í miðju. 

Einn tappi, hér. 

Svona. 

Þessi á fjóra. 

Svona. 

Og þessi? 

Heyrðu, á ég að taka úr 
uppþvottavélinni? -Já, takk. 
Heyrðu. Glösin eru hér 
í efri skápnum? 

Já, og þú setur grunnu diskana 
hérna megin.-OK. 

Og djúpu diskana þarna megin. 
-OK. 

Oj, sérðu hvað þetta er 
ógeðslegt, myglaður tómatur. 
Ég skal taka þetta. 

-Já. 

Hvareru hnífapörin, 
geymd? 

ö...Hnífapörin eru geymd 
í næstefstu skúffunni. 

OK. Þessi hérna? 

-Já. OK. 

Hvernig gengur, Björk mín? 
-Mjög vel. 

Ég er búin að taka til inni, 

Og er að verða búin, 
að þurrka af. -Fínt. 

Er þetta óhreinn þvottur? 

-Já, þetta er óhreint. 

Ég skal taka þetta. 

Mamma viltu koma og sjá 
hvað er orðið fínt inni á baði? 
Já. 

Já, mikið er þetta vel gert, 
hjá þér, Björk mín. 

Sextíu og sjö. 

Þrjátíu og þrír. 

Ég ætla að fara í Endur- 



01:59:32,084 

01:59:32,286 ~> 
01:59:34,322 
01:59:34,606 ~> 
01:59:37,200 
01:59:39,006 ~> 
01:59:40,598 
01:59:40,886 ~> 
01:59:44,401 
01:59:44,806 ~> 
01:59:47,036 
01:59:47,246 ~> 
01:59:49,601 
01:59:49,926 ~> 
01:59:51,996 
01:59:52,246 ~> 
01:59:54,202 
01:59:54,406 ~> 
01:59:55,725 
02:00:02,446 ~> 
02:00:04,641 
02:00:06,166 ~> 
02:00:08,919 
02 : 00 : 10,886 ~> 
02:00:15,038 
02:00:17,806 ~> 
02:00:22,561 
02:00:23,886 ~> 
02:00:27,356 
02:00:28,686 ~> 
02:00:30,836 
02:00:31,966 ~> 
02:00:33,638 
02:00:33,966 ~> 
02:00:36,275 
02:00:37,206 ~> 
02:00:39,197 
02:00:41,806 ~> 
02:00:44,525 
02:00:45,286 ~> 
02:00:46,844 
02:00:47,166 ~> 
02:00:51,239 
02:01:01,486 ~> 
02:01:03,522 
02:01:03,846 ~> 
02:01:06,519 
02:01:10,086 ~> 
02:01:11,997 
02:01:13,846 ~> 
02:01:16,599 
02 : 01 : 22,886 ~> 
02:01:26,925 
02:01:29,446 ~> 
02:01:34,440 
02:01:39,566 ~> 
02:01:40,794 


vinnsluna. 

Með þessar flöskur 
og þessar dósir.-Já. 

Það þarf líka að fara í 
Sorpu, með þessi dagblöð. 

Á ég að hjálpa þér? 

-Nei, nei. 

Ég er búinn að telja flöskurnar 
og dósirnar, og skrifa á miða. 
í þessum poka eru, 
sextíu og sjö dósir. 

Og í þessum poka eru 
þrjátíu og þrjár flöskur. 

67+33 eru hundrað. 

Eru þetta þá átta 
hundruð krónur? 

Já, ég held það. 

Jæja, ertu búin að taka til 
í herberginu þínu? 

Já.... 

Ég er svo þreytt. 

Heyrðu, hvaða drasl er 
þetta, undir rúminu þínu? 
Heyrðu, hérna eru óhreinir 
sokkar, tússpenni, blöð. 

Og sælgætisbréf. 

Og fullt af ryki og ló. 

Þú verður að 
sópa þetta. 

Líður þér eitthvað illa 
Björk mín? 

Mér er svo illt 
í maganum. 

Er verkurinn hérna? 

-A... á. 

Heyrðu þú ert sjóðheit, 
á enninu, barn. 

Ég ætla að mæla þig. 

Siggi, viltu ná í hitamælinn, 
inni á baðherbergi? 

Er þetta rassamælir? 

Vitleysan í þér Siggi, 
þetta er munnmælir. 

Opnaðu munninn, 

Björk mín. 

Þú átt að hafa mælinn 
undir tungunni. 

Heyrðu þú ert með 39 stiga 
hita, elsku barn. 

Æ, farðu bara að sofa. 

-Já, sofa... 

Svona. 



02:01:47,846 --> 
02:01:50,201 
02:01:50,526 ~> 
02:01:53,279 
02:01:54,766 ~> 
02:01:58,122 
02:02:00,766 ~> 
02:02:03,439 
02:02:06,606 ~> 
02:02:10,804 
02:02:11,126 ~> 
02:02:14,801 
02:02:15,206 ~> 
02:02:17,561 
02:02:21,006 ~> 
02:02:23,759 
02:02:24,006 ~> 
02:02:26,804 
02:02:27,166 ~> 
02:02:30,681 
02:02:31,686 -> 
02:02:33,278 
02:02:33,566 ~> 
02:02:36,399 
02:02:39,046 ~> 
02:02:46,122 
02:02:46,406 ~> 
02:02:49,045 
02:02:50,566 ~> 
02:02:54,764 
02:03:00,966 ~> 
02:03:05,164 
02:03:08,766 ~> 
02:03:11,200 
02:03:11,486 ~> 
02:03:13,636 
02:03:14,646 ~> 
02:03:17,444 
02:03:17,726 ~> 
02:03:20,240 
02:03:20,766 ~> 
02:03:24,315 
02:03:24,566 ~> 
02:03:27,285 
02:03:27,646 ~> 
02:03:29,876 
02:03:30,326 ~> 
02:03:33,443 
02:03:35,406 ~> 
02:03:37,556 
02:03:37,806 ~> 
02:03:40,320 
02:03:41,886 ~> 
02:03:44,354 
02:03:46,006 ~> 
02:03:48,315 
02:03:49,286 ~> 


Þetta er klútur. 

-Klútur.... 

Aðeins mýkra 
heldur en tuska. -Já.... 

Við notum hann til að þurrka af 
þurrka ryk, til dæmis, þurrka af. 
Klútur. -Klútur.. 

Klútur. Já. 

Hérna er viskustykki. 
-Viskustykki... 

Til að þurrka diska og 
glös, viskustykki. 

Viskustykki... 

Já, viskustykki. 

Og næst höfum við hérna .. 

Gólfsápa. 

-Gólfsápa.. 

Til að skúra, skúra gólf. 

-Já. Gólfsópa. 

Þetta er moppa. 

Moppa, frábært, 
kenna mér íslensku. 

Já, og þetta hérna er 
klósettbursti. -Klósettbursti... 
Eins og hárbursti, 
bara klósettbursti. 

Til að þrífa klósettið. 
Klósettbursti... -Já. 

Vitið þið hvað? 

Glerúði. -úði. úði... 

Vitið þið hvað það heitir 
ef maður gerir svona? 

Hvað er ég að gera? 

-Spreyja... 

Neiii.... Sprauta. 

-Sprauta, já.. 

Sprauta, spreyja er 
svona enska. 

Sprauta, sprauta 
á Marko. -Já.... 

Og, hvað heitir þetta? 

-Hérna, þetta er glerhreinsir? 
Eða, gler? 

-úði.. 

úði, frábært. 

-Ekki drekka. Ekki drekka. 
Þvottaefni. 

-Þvottaefni. 

Þvottaefni. 

-Þvottaefni... 

Og ég set það í? 

-Þvottavél. 

Þvottavélina til 
að þvo þvott.-Já.. 

Óhrein föt, er þvottur. 



02:03:54,724 

02:03:56,566 ~> 
02:04:01,515 
02:04:01,926 ~> 
02:04:03,439 
02:04:04,686 ~> 
02:04:08,759 
02:04:15,366 ~> 
02:04:20,201 
02:04:25,606 ~> 
02:04:27,244 
02:04:27,486 ~> 
02:04:29,761 
02:04:30,046 ~> 
02:04:32,321 
02:04:32,606 ~> 
02:04:34,961 
02:04:37,286 ~> 
02:04:40,323 
02:04:40,606 ~> 
02:04:42,324 
02:04:42,606 ~> 
02:04:43,675 
02:04:43,966 ~> 
02:04:47,003 
02:04:48,486 ~> 
02:04:51,205 
02:04:51,686 ~> 
02:04:54,075 
02:04:54,406 ~> 
02:04:55,725 
02:04:55,966 ~> 
02:04:58,560 
02:04:58,846 ~> 
02:05:01,644 
02:05:01,886 ~> 
02:05:03,842 
02:05:04,126 ~> 
02:05:06,481 
02:05:08,566 ~> 
02:05:12,241 
02:05:12,486 ~> 
02:05:17,435 
02:05:18,046 ~> 
02:05:22,278 
02:05:22,526 ~> 
02:05:25,643 
02:05:25,886 ~> 
02:05:26,875 
02:05:31,846 ~> 
02:05:40,083 
02:05:42,886 ~> 
02:05:50,645 
02:06:01,926 ~> 
02:06:05,521 
02:06:15,686 ~> 
02:06:18,644 


-Þvottur...þvottur, já. 

Og þetta heitir, mýkingarefni. 
-Mýkingarefni...Lenor. 

Lenor, já. 

Hérna, má ég sjá dótið? 

Ég skal bara ná í það. 

Jæja, Amu hvað er þetta? 
-Glerhreinsir. Já. 

Hreinsar gler. 

-Já. En hvað heitir það. 

Ef ég ýti á þetta, 
þá er ég að? -Sprauta. 
Sprauta, frábært. 

Og Marko, hvað er þetta? 
Klósettbursti. 

-Gott. 

Og hvað er þetta? 

Þetta er hérna Lenor. 

Þetta er fyrir þvotta. 

Og hvað heitir það, 
á íslensku? 

Já, þetta heitir, hérna humm. 
Þetta erfitt. 

Mý.. 

-Mý... 

Heyrðuð þið þetta? 
Mýkingarefni... 

Mýkingarefni. 

-Já, flott. 

Julie, hvað er þetta? 

-Tuska. 

Tuska, flott. 

Og Marko? 

Klútur. 

-Klútur, mjög gott. 

Og Amu? -Viskustykki. 

Já, viskustykki, gott. 

Núna ætla ég að biðja ykkur, 
að taka allt þetta dót. 

Og myndirnar og búa til 
fjóra, fjóra flokka. -Já.... 

Þið ráðið hvernig. -Já... 

Alveg eins og þið viljið. -Já... 
Allt í lagi? -Já... 

Og þið ákveðið sjálf. -Já... 
Gjörið þið svo vel. 

Kannski, ehem, baðherbergi? 
Kannski? 

Já, og svona. 

-Kannski þetta hérna svona? 
Þetta er fyrir þvottavél. 

-Þetta vera svona. 

Já, þetta er, nei. 



02:06:25,486 ~> 
02:06:38,115 
02:06:39,806 ~> 
02:06:42,878 
02:06:44,046 ~> 
02:06:47,641 
02:06:49,406 ~> 
02:06:55,003 
02:06:56,526 ~> 
02:07:04,160 
02:07:04,846 ~> 
02:07:06,837 
02:07:08,126 ~> 
02:07:14,281 
02:07:14,926 ~> 
02:07:17,838 
02:07:18,166 ~> 
02:07:22,603 
02:07:22,846 ~> 
02:07:24,564 
02:07:26,686 ~> 
02:07:27,835 
02:07:30,646 ~> 
02:07:34,116 
02:07:34,966 ~> 
02:07:38,641 
02:07:41,326 ~> 
02:07:46,400 
02:07:48,286 ~> 
02:07:50,481 
02:07:53,406 ~> 
02:07:59,675 
02:08:03,006 ~> 
02:08:05,759 
02:08:06,486 ~> 
02:08:09,046 
02:08:09,566 ~> 
02:08:12,000 
02:08:12,286 ~> 
02:08:13,719 
02:08:15,526 ~> 
02:08:18,677 
02:08:21,606 ~> 
02:08:23,836 
02:08:24,286 ~> 
02:08:26,083 
02:08:26,326 ~> 
02:08:28,317 
02:08:28,766 ~> 
02:08:32,236 
02:08:33,166 ~> 
02:08:41,084 
02:08:43,286 ~> 
02:08:46,756 
02:08:47,046 ~> 
02:08:51,562 
02:08:51,886 ~> 


Já, þetta er fyrir þvottahúsið. 
Þetta er fyrir gólf. -Já.. 

Já, flott. 

Já, og Julie, vilt þú segja mér, 
hvað þú ert með? 

Já, ég er með tuska. 

-Já. 

Hjálp. 

-Já. 

Klútur. 

-Klútur. Já. 

Og.. 

-Viskastykki, viskastykki. 
Viskustykki. 

-Viskustykki, viskustykki. Já. 
Viskustykki. -Og viltu setja 
það allt á borðið. 

Þannig að það sjáist vel. 

Viskustykki. 

Tuska. 

-Mjög rétt. 

Og... 

-Klútur, klútur.. 

Flott. 

Og Marko, hvað ert þú með? 
Ahh, kannski svona. 

Þetta allt í þvottahúsið. 

-Já. 

Mýk... 

-Já. 

Já, mýkingar? 

Mýkingar 

efni. 

-Efni. Efni. 

Mýkingarefni. 

Já. 

Og...þvottapúlver. 

Næstum því. 

Þvotta.. 

Mýkingarefni og 
þvotta.. 

Þvottaefni. 

-Já, flott. 

Amu, hvað ert þú með? 

-Já, allt í baðherbergi. Já. 
Klósettbursti og klósett og 
vaskur og bað. -Uhum. 

Og spegill. 

-Já. Og glerhreinsir. 
-Glerhreinsir, flott. 

Og Kristófer, hvað ert þú með? 
Þetta ég hérna með þetta, 



02:08:56,402 

hérna bara gólfsápa bara. -Já. 

02:08:57,126 --> 

Og hérna þetta til að þrífa hérna 

02:09:00,675 

gólf hérna í eldhús. -Já. 

02:09:01,046 --> 

Eða hérna svefnherbergi. 

02:09:03,640 

-Já. 

02:09:06,966 -> 

Og.. 

02:09:09,116 

Já, allt í lagi. 

02:09:09,326 -> 

Viltu segja okkur, 

02:09:10,839 

hvað hitt er? 

02:09:11,086 -> 

Þetta hérna er skápur. -Já. 

02:09:15,523 

Og hérna ísskápur. 

02:09:15,806 -> 

Og uppþvottavél. 

02:09:17,956 

-Já, flott. 

02:09:18,966 --> 

Já, takk. 

02:09:20,763 

-Muniði allt núna? 

02:09:23,126 ~> 

Marko, hvað er þetta. 

02:09:28,041 

-Já, þetta er mjög erfitt. 

02:09:28,326 ~> 

Þetta er? 

02:09:29,918 

-Já. 

02:09:32,006 ~> 

Mý.. 

02:09:34,566 

-Já. 

02:09:35,126 -> 

Mý... 

02:09:37,037 

Efni... 

02:09:39,486 -> 

He, he. 

02:09:41,124 


02:09:42,806 ~> 

Já, Julie, hvað er þetta? 

02:09:44,842 

-Gólfsápa. 

02:09:45,126 ~> 

Gólfsápur. 

02:09:46,878 

Og Kristófer, hvað er þetta? 

02:09:47,166 ~> 

Þetta er klútur. 

02:09:49,361 

-Þetta er klútur og tuska. 

02:09:49,726 ~> 

Og Amu, hvað er þetta? 

02:09:52,684 

-Þvottaefni. Frábært. 

02:09:53,726 ~> 

Gott hjá ykkur. 

02:09:56,240 

-Sömuleiðis takk. 

02:09:56,606 -> 

Þá látum við þetta 

02:09:58,437 

gott heita í dag. 

02:09:59,166 -> 

OK. 

02:10:00,599 

-Takk fyrir.. 



Lína 1 

Tími 

Lína 2 

00:00:14,252 ~> 

„Viltu læra íslensku?" 

00:00:18,484 


00:00:20,492 -> 

15. þáttur: Bíllinn 

00:00:22,323 


00:00:22,652 -> 

Ég þarf aðeins að skreppa 

00:00:25,120 

ég verð enga stund. 

00:00:28,772 -> 

Andskotinn! 

00:00:30,649 


00:00:33,692 -> 

Jæja. 

00:00:37,367 

Góðan daginn. 


00:00:37,652 --> 

Góðan daginn, ert þú 

00:00:39,688 

á þessum bíl hérna? 

00:00:39,932 --> 

Já, þetta er bíllinn minn. 

00:00:41,684 


00:00:42,772 »> 

Hérna, hann er óskoðaðurog 

00:00:46,287 

einnig er hann á nagladekkjum. 

00:00:46,652 --> 

Já ég, það hefur bara, verið 

00:00:49,644 

svo mikið að gera hjá mér 

00:00:49,932 --> 

í fiskbúðinni að ég hef ekki 

00:00:51,843 

mátt vera að því. 

00:00:52,132 --> 

Að fara með bílinn í 

00:00:54,600 

skoðun og dekkjaskiptingu. 

00:00:56,492 --> 

Ég ætti að klippa af 

00:00:58,448 

þér númerin. 

00:00:58,772 --> 

En ég sleppi þér með að 

00:01:01,002 

skrifa einungis sekt 

00:01:01,252 --> 

ef þú ferð með hann í skoðun 

00:01:03,925 

í dag og skiptir um dekk. 

00:01:04,212 --> 

Ég lofa því. 

00:01:05,327 


00:01:05,612 --> 

Ég, ég fer beint núna. 

00:01:07,762 

Og hérna panta tíma. 

00:01:08,012 --> 

Og fer með hann í skoðun 

00:01:10,731 

og skipti um dekkin. -Flott er. 

00:01:10,972 --> 

Þakka þér fyrir. 

00:01:12,485 

-Takk, takk. 

00:01:50,372 --> 

Góðan dag. 

00:01:51,566 


00:01:53,692 --> 

Daginn. 

00:01:54,681 


00:01:55,092 --> 

Ég þarf að láta skipta um 

00:01:57,003 

dekk á bílnum mínum. 

00:01:57,332 --> 

Setja sumardekkin undir. 

00:01:58,765 


00:01:59,292 --> 

Já já, er hann enn á 

00:02:02,011 

vetrardekkjum? 

00:02:02,292 --> 

Já ég, ég gleymdi að 

00:02:06,251 

skipta um dekk í vor. 

00:02:07,532 --> 

Jæja, komdu með hann inn 

00:02:10,888 

um þessar dyr. -Já takk. 

00:02:47,492 --> 

Sumardekkin eru í skottinu. 

00:02:49,323 


00:02:49,892 --> 

Allt í lagi. Viltu ekki bara fá 

00:02:53,362 

þér kaffi á meðan? -Já takk. 

00:02:54,172 --> 

Hvað tekur þetta 

00:02:55,605 

langan tíma? 

00:02:55,892 --> 

Tíu mínútur, ég verð 

00:02:58,486 

fljótur að þessu. -Já, já. 

00:03:29,412 --> 

Jæja! 

00:03:31,767 

-Er þetta búið? 

00:03:32,092 --> 

Já já, maður ekki lengi að 

00:03:34,925 

því sem lítið er. -Já, flott. 

00:03:40,652 --> 

Já, ég setti vetrardekkin 

00:03:43,849 

í skottið. -Já, takk. 

00:03:44,172 --> 

En eitt er ónýtt. 

00:03:47,721 

-Ónýtt? 

00:03:48,132 --> 

Já, viltu ekki bara kaupa 



00:03:50,805 

nýtt dekk af mér? 

00:03:51,812 ~> 

Nei ég, kaupi nýtt næsta vetur, 

00:03:56,328 

í október eða nóvember. 

00:03:56,612 ~> 

Jæja, þú ræður því. 

00:03:59,490 

-Þakka þér fyrir. 

00:04:00,092 ~> 

Já, það var ekkert 

00:04:01,525 

að þakka. 

00:04:09,692 ~> 

Smurstöð 

00:04:11,922 
00:04:33,852 ~> 

Góðan daginn, vinur. 

00:04:35,729 

-Góðan dag. 

00:04:36,292 ~> 

Ertu með smurbók? 

00:04:38,203 

-Já, hérna, gjörðu svo vel. 

00:04:39,692 ~> 

Má ég sjá? 

00:04:42,331 

Já, já já... 

00:04:42,572 ~> 

Já, já það er heldur betur 

00:04:45,723 

kominn tími til að skipta. 

00:04:46,172 ~> 

Heyrðu, e..á ég skipta 

00:04:48,083 

um olíu og svona? 

00:04:48,412 ~> 

Já, já skipta um olíu. 

00:04:50,846 

-Já. Síu -Já 

00:04:51,132 ~> 

Og kíkja á drifið og gírkassann. 

00:04:53,930 

-Já. 

00:04:54,732 ~> 

Heyrðu, nennirðu að opna, 

00:04:57,371 

húddið fyrir mig? -Já. 

00:05:00,132 ~> 

Farðu bara inn í setustofu. 

00:05:02,282 
00:05:02,612 ~> 

Þú getur fengið þér kaffi eða 

00:05:05,046 

eitthvað og svona á meðan. -Já. 

00:05:05,292 ~> 

Ég verð skotfljótur 

00:05:07,248 

að þessu. -Já. 

00:05:21,252 ~> 

Heyrðu? 

00:05:23,163 

-Já. 

00:05:24,052 ~> 

Það vantar olíulokið, hérna hjá þér. 

00:05:28,842 

-Það getur ekki verið. 

00:05:29,652 ~> 

Þú verður að redda þessu, vinur. 

00:05:31,563 
00:05:31,812 ~> 

Þú verður, bara að fara 

00:05:33,291 

og kaupa þér nýtt lok. 

00:05:33,532 ~> 

Ég get reddað þessu. 

00:05:35,966 

bara í bili. 

00:05:38,252 ~> 

Þú verður að hugsa 

00:05:40,243 

svolítið, um þetta. 

00:05:41,132 ~> 

Ha! 

00:05:42,121 
00:05:44,612 ~> 

Heyrðu? -Já. 

00:05:48,605 

Komdu aðeins, vinur. 

00:05:51,532 ~> 

Heyrðu, það hérna, vantar 

00:05:56,322 

stefnuljós, sko. -Ha. 

00:05:57,532 ~> 

Hérna, þetta stefnuljós hérna. 

00:06:01,923 

Sérðu, sérðu, fylgstu með. 

00:06:07,412 ~> 

Kemur eitthvað? 

00:06:09,926 

-Nei. 

00:06:11,332 ~> 

Nei, þú verður að skipta 

00:06:13,129 

um peru vinur. 

00:06:13,372 ~> 

Ég verð þá að kaupa nýja peru. 

00:06:16,250 

-Kaup'ana já, já. 



00:06:17,172 --> 
00:06:20,209 
00:06:22,012 --> 
00:06:23,365 
00:06:29,972 --> 
00:06:32,611 
00:06:36,732 --> 
00:06:39,405 
00:06:41,612 --> 
00:06:43,921 
00:06:44,172 --> 
00:06:46,447 
00:06:46,732 --> 
00:06:48,643 
00:06:49,172 --> 
00:06:51,083 
00:06:51,332 --> 
00:06:53,084 
00:06:53,332 ~> 
00:06:56,927 
00:06:57,132 ~> 
00:06:58,645 
00:06:58,892 ~> 
00:07:00,928 
00:07:01,172 ~> 
00:07:03,891 
00:07:04,132 ~> 
00:07:06,043 
00:07:06,292 ~> 
00:07:08,886 
00:07:09,212 ~> 
00:07:10,088 
00:07:12,452 ~> 
00:07:16,570 
00:07:30,572 ~> 
00:07:32,563 
00:07:33,092 ~> 
00:07:35,652 
00:07:35,892 ~> 
00:07:37,211 
00:07:37,492 ~> 
00:07:39,847 
00:07:40,172 ~> 
00:07:41,525 
00:07:42,332 ~> 
00:07:45,324 
00:07:45,852 ~> 
00:07:47,251 
00:07:59,092 ~> 
00:08:01,811 
00:08:02,692 ~> 
00:08:04,489 
00:08:07,372 ~> 
00:08:08,964 
00:08:10,932 ~> 
00:08:12,365 

00:08:14,492 ~> 


En, en bremsuljósin, 
eru þau í lagi? 

Já, fylgstu með. 

Kemur Ijós? -Já. 

Já, þá eru þau í lagi. 

Heyrðu vinur. -Já. Geturðu 
aðeins talað við mig, hérna? 
Sjáðu til, ég búinn að fylla 
út smurbókina. -Já. 

Það er ekki málið, þú geymir 
hana bara, í hanskahólfinu. 

Svo er ég með minnismiða. 

Sérðu ég er búinn 
að skrifa á hann. 

Sérðu, og þegar 
kílómetramælirinn þinn 
Sýnir, níutíu þúsund kílómetra, 
eins og stendur hérna. 

Þá kemurðu með 
hann í smurningu. 

Ég set hann hérna á 
stefnuljósastöngina. 

Þá getur það ekki klikkað. 
Skilurðu? -Já, já. 

Heyrðu svo bara, borgarðu 
bara frammi vinur. 

Je hva? Þarna? 

-Ha nei, frammi, bara. 

Takk. 

-Þakka þér sömuleiðis. 

Heyrðu, svo verðurðu nú að, 
fá þér nýtt olíulok, sko. 

Góðan dag. 

-Daginn. 

Hérna er lykillinn. 

Viltu fylla hann fyrir mig? 

Já, sjálfsagt. 

Og gætirðu kannski, þrifið 
fyrir mig þurrkurnar? 

Þær eru skítugar. 

Það þyrfti líka, kannski 
að þurrka af framrúðunni. 
Sjálfsagt. 

-Takk. 

Þurrkublöðin eru handónýt. 

-Er það? 

Viltu ekki fá þér ný? 

-Jú, endilega. 

Þau eru hérna. 

-Já. 

Það eru þessi. 


Er þetta rétt stærð? 



00:08:16,562 

-Já, já. 

00:08:17,772 ~> 

Eru þetta góð þurrkublöð? 

00:08:19,888 

-Já, þau eru fín. 

00:08:20,892 ~> 

Ég tek þau. 

00:08:22,291 

-Fínt. 

00:08:28,172 ~> 

Bónklútur. 

00:08:32,290 

Hreinsibón. 

00:08:38,212 ~> 

Hvað er þetta þá mikið? 

00:08:41,249 

-Bíddu nú við, við skulum sjá. 

00:08:41,612 ~> 

Þurrkurnar. 

00:08:44,251 

-Svo er ég hérna með bón. 

00:08:46,852 ~> 

Bónklút. 

00:08:49,207 

-Klúturinn. 

00:08:52,572 ~> 

Og bensínið. 

00:08:54,449 

-Já. 

00:08:54,892 ~> 

Sjö þúsund þrjú hundruð 

00:08:57,008 

og sextíu. 

00:08:57,852 ~> 

Gjörðu svo vel. 

00:08:59,251 

-Takk. 

00:09:06,452 ~> 

Hva, hvaða? 

00:09:11,003 

-Sjá. 

00:09:12,252 ~> 

Þetta nær ekki að festast. 

00:09:15,369 

-Hérna bara. 

00:09:16,772 ~> 

Svona, komið. 

00:09:19,889 

-Já. 

00:09:22,572 ~> 
00:09:24,244 

Ertu með hina? 

00:09:28,892 ~> 
00:09:31,042 

Þakka þér kærlega. 

00:10:05,052 ~> 

Komiði sæl. 

00:10:07,247 

-Komdu sæl? 

00:10:07,572 ~> 

Hvað segið þið gott í dag? 

00:10:09,927 

-Allt gott, allt fínt.. 

00:10:10,252 ~> 
00:10:11,685 

Allt gott, flott að heyra. 

00:10:11,932 ~> 

Ég ætla að sýna ykkur 

00:10:13,968 

í dag bíl 

00:10:14,652 ~> 

og kenna ykkur orðin yfir 

00:10:17,849 

allt sem er á bílnum, ókey. 

00:10:18,852 ~> 

Byrjum framan á bílnum. 

00:10:22,925 

Þetta hérna, heitir húdd. 

00:10:23,332 ~> 

Húdd.... 

00:10:25,209 

Húdd, já. 

00:10:25,492 ~> 

Og hérna niðri, stefnuljós. 

00:10:30,122 

-Stefnuljós... Já. 

00:10:30,532 ~> 

Þetta hérna er Ijós, þetta er Ijós, 

00:10:33,649 

þetta eru allt Ijós. 

00:10:33,972 ~> 

En stefnuljós, þau segja hvert 

00:10:38,045 

við ætlum að beygja. Stefnuljós. 

00:10:39,652 ~> 

Aftan á eru bremsuljós. 

00:10:44,123 

-Bremsuljós... 

00:10:45,452 ~> 

Bremsuljós, þau segja hvenær 

00:10:48,205 

við eigum, að stoppa. 

00:10:48,612 ~> 

Bremsuljós. 

00:10:50,728 

-Bremsuljós... Já. 

00:10:52,172 ~> 

Þetta hérna erframrúða. 

00:10:56,450 

-Framrúða... Já. 



00:10:56,892 --> 
00:11:00,009 
00:11:00,532 --> 
00:11:04,923 
00:11:05,612 --> 
00:11:11,448 
00:11:14,172 --> 
00 : 11 : 20,202 
00:11:21,972 -> 
00:11:25,851 
00:11:26,132 --> 
00:11:29,727 
00:11:30,012 --> 
00:11:32,810 
00:11:33,052 --> 
00:11:35,407 
00:11:35,652 --> 
00:11:39,531 
00:11:41,852 ~> 
00:11:43,763 
00:11:44,172 ~> 
00:11:46,402 
00:11:46,772 ~> 
00:11:48,649 
00:11:49,692 ~> 
00:11:51,967 
00:11:52,372 ~> 
00:11:55,170 
00:11:56,452 ~> 
00:11:59,091 
00:11:59,612 ~> 
00:12:01,682 
00:12:02,052 ~> 
00:12:03,883 
00:12:04,532 ~> 
00:12:07,092 
00:12:08,252 ~> 
00:12:12,165 
00:12:13,972 ~> 
00:12:15,564 
00:12:16,532 ~> 
00:12:22,607 
00:12:26,932 ~> 
00:12:28,160 
00:12:31,732 ~> 
00:12:39,286 
00:12:48,692 ~> 
00:12:50,091 
00:12:50,332 ~> 
00:12:54,041 
00:13:03,292 ~> 
00:13:06,921 
00:13:16,652 ~> 
00:13:20,930 
00:13:23,172 ~> 
00:13:27,290 

00:13:29,452 ~> 


Þetta er rúða, þetta er rúða 
og þetta er rúða. 

Þetta er framrúða. -Framrúða... 
Hún er framan á. 

Á hliðinni er hurð. 

-Hurð.... Hurð. 

Og aftan á er? -Skott. 

Skott, já, skottið. 

Hérna eru svo dekk. 

Þetta er dekk. -Já? 

Það eru til sumardekk 
og vetrardekk. -Já? 

Sumardekk þegar heitt er 
úti á sumrin. -Já... 

Vetrardekk á veturna. 

Munið þið þetta? -Já..hmmm, 
kannski. Prófum. 

Húdd. 

-Húdd... 

Stefnuljós. 

-Stefnuljós... 

Dekk... 

-Dekk. 

Hurð. 

-Hurð, flott. 

Og? 

-Skott.... Skott 
Bremsuljós? 

-Bremsuljós, frábært. 

Við skulum, læra aðeins 
betur. -Já... 

Með því, að spila leik. 

Jæja, þá skulum við, 
spila á spil. 

Allirfá eitt, tvö, 
þrjú, fjögur spil. 

Gjörðu svo vel, 
svona 

og ég ætla að byrja. 

Natasja, áttu húdd? 

Takk. 

Natasja, áttu rúðuþurrkur? 
Takk fyrir. 

Marko. 

-Já. 

Áttu sumardekk? 

-Nei. 

Áttu skott? 

-Nei. 

Ókey, Amú, áttu stefnuljós? 
-Nei. Neii. 

Julie, gefðu mér 
skott. 

Takk fyrir. 





00:13:30,771 

00:13:36,052 --> 

Ert þú með framrúðu? 

00:13:40,682 

-Nei. Nei. 

00:13:44,492 --> 

Ertu með vetrardekk? 

00:13:50,089 

-Nei. 

00:13:56,732 --> 

Áttu rúðuþurrku? 

00:14:03,001 

-Já, gjörðu svo vel. 

00:14:04,652 --> 

Við ætlum að prófa, að 

00:14:09,043 

skrifa þetta inn á krossgátu, já. 

00:14:10,892 --> 

Þá spyr ég fyrst. 

00:14:16,569 

Marko, hvað er þetta? 

00:14:24,412 ~> 

Viljiði hjálpa honum? 

00:14:27,210 

-Húdd, húdd... 

00:14:27,532 ~> 

Þetta er húdd, flott. 

00:14:28,965 
00:14:33,052 ~> 

Húdd er númer þrjú? 

00:14:34,644 
00:14:34,932 ~> 

Númertvö er? 

00:14:36,570 
00:14:36,892 ~> 

Ég gleymdi að kenna. 

00:14:39,360 

ykkur það. 

00:14:40,052 ~> 

Sjáið þetta hérna, veit einhver 

00:14:44,284 

hvað þetta heitir? 

00:14:46,132 ~> 

Rúðuþurrkur. 

00:14:50,603 

-Rúðuþurrkur... Rúðuþurrkur. 

00:14:50,892 ~> 

Geymum það, og gerum það 

00:14:53,247 

aftur á eftir. 

00:14:53,572 ~> 

Byrjum þá á eitt, og númer eitt 

00:14:59,090 

er þetta hérna, hvað er það aftur? 

00:14:59,292 ~> 

Stefnuljós. 

00:15:01,760 

-Stefnuljós, flott. 

00:15:09,452 ~> 

Já. Og númer tvö. 

00:15:13,411 

Hvað heitir það? 

00:15:13,692 ~> 

Rúðuþurrkur. 

00:15:17,526 

-Já, svona. 

00:15:26,412 ~> 

Og númer fjögur. 

00:15:31,532 

Þetta? Dekk.... 

00:15:31,932 ~> 

Frábært. 

00:15:33,160 
00:15:37,332 ~> 

Svona. 

00:15:38,242 
00:15:38,892 ~> 

Og númer fimm. 

00:15:42,362 

þetta hérna? 

00:15:42,652 ~> 

Bremsuljós.... 

00:15:44,643 

-Gott. 

00:15:51,812 ~> 

Svona. 

00:15:52,722 
00:15:52,972 ~> 

Þá er eftir númer sex 

00:15:55,725 

sem er þetta... 

00:15:56,452 ~> 

Framrúða.... 

00:15:58,443 

-Já. 

00:16:06,132 ~> 

Og... þetta? 

00:16:11,286 

-Skott.... Skott, flott. 

00:16:15,012 ~> 

Svona. 

00:16:16,047 
00:16:16,532 ~> 

Svo kemur þetta hérna? 

00:16:19,922 

-Hurð.Hurð. 






00:16:22,052 ~> 

Hún er hér. 

00:16:25,567 

Svona. 

00:16:27,212 ~> 

Svo förum við 

00:16:30,602 

hérna í þetta hér? 

00:16:30,972 ~> 

Stefnuljós... 

00:16:33,167 

-Flott. 

00:16:40,372 ~> 

Svona. 

00:16:43,648 

Og þetta hér? 

00:16:44,412 -> 

Rúðuþurrkur.... 

00:16:48,166 

-Rúðuþurrkur, flott. 

00:16:54,212 -> 

Svona, 

00:16:56,248 

og þá er eitt eftir. 

00:16:56,892 -> 

Það er þetta? 

00:16:59,884 

-Dekk.Dekk flott. 

00:17:03,212 ~> 

Nei, nei, nei, kennarinn 

00:17:06,648 

að bulla bara. 

00:17:08,772 ~> 

Svona, haldiði að 

00:17:12,287 

þið munið þetta allt? -Já. 

00:17:12,812 ~> 

Flott er, þá segi ég bara 

00:17:14,928 

takk fyrir í dag. 

00:17:15,092 ~> 
00:17:15,808 

Takk fyrir. 

00:18:16,799 ~> 
00:18:22,317 

„Viltu læra íslensku?" 


00:18:28,199 --> 
00:18:33,353 
00:18:35,439 -> 
00:18:37,634 
00:18:37,879 --> 
00:18:39,551 
00:18:48,719 -> 
00:18:53,747 
00:18:55,399 ~> 
00:18:57,390 
00:18:58,279 ~> 
00:19:00,747 
00:19:03,479 ~> 
00:19:06,994 
00:19:10,919 ~> 
00:19:12,272 
00:19:19,799 ~> 
00:19:21,517 
00:19:23,399 ~> 
00:19:25,629 
00:19:43,439 -> 
00:19:46,033 
00:19:47,719 ~> 
00:19:50,187 
00:19:52,119 -> 
00:19:55,111 
00:19:55,399 ~> 
00:19:57,037 
00:19:58,359 ~> 
00:20:00,031 


16. þáttur: Fjölskylda á ferð og flugi 


Ég ætla að sjóða 
hangikjötið strax 
svo að það verði tilbúið 
á morgun. -Já. 

Um, það lyktar vel. 

Finndu lyktina, Jón. 

Já, um, lyktin er góð. 

Lyktin af harðfiski 
er líka góð. 

Lokaðu pokanum, mér finnst 
lyktin af harðfiski ekki góð. 
Allt í lagi. 

Hvað á ég að gera 
við flatkökurnar? 

Settu þær líka 
inn í ísskápinn. 

Hvaða lykt er þetta 
eiginlega? -Lykt? 

Ætli hún sé ekki af 
harðfiskinum. 

Umm, finndu, finnst 
þér hún ekki góð? 

Oj, nei mér finnst 
hún vond. 

Pabbi? 

-Já. 



00:20:00,719 --> 
00:20:03,836 
00:20:05,879 ~> 
00:20:08,951 
00:20:09,439 ~> 
00:20:12,749 
00:20:19,719 ~> 
00:20:23,712 
00:20:24,039 ~> 
00:20:26,758 
00:20:27,359 ~> 
00:20:29,873 
00:20:30,199 ~> 
00:20:31,871 
00:20:32,799 ~> 
00:20:35,438 
00:20:36,719 ~> 
00:20:38,550 
00:20:38,839 ~> 
00:20:45,995 
00:20:46,559 ~> 
00:20:48,436 
00:20:48,679 ~> 
00:20:49,714 
00:20:50,119 ~> 
00:20:52,030 
00:20:52,239 -> 
00:20:53,467 
00:20:57,919 ~> 
00:20:59,875 
00:21:03,439 -> 
00:21:08,672 
00:21:09,999 ~> 
00:21:15,676 
00:21:19,719 ~> 
00:21:24,156 
00:21:26,799 ~> 
00:21:31,748 
00:21:43,679 ~> 
00:21:45,874 
00:21:46,439 ~> 
00:21:48,509 
00:21:52,439 ~> 
00:21:57,513 
00:21:59,279 ~> 
00:22:03,989 
00:22:05,959 ~> 
00:22:09,713 
00:22:11,799 ~> 
00:22:12,948 
00:22:13,239 ~> 
00:22:15,036 
00:22:15,239 ~> 
00:22:16,797 
00:22:17,079 ~> 
00:22:18,398 

00:22:19,719 ~> 


Hvar er íslandskortið? 
-íslandskortið? 

Það er hérna. 

-Hvar er úlfljótsvatn? 
úlfljótsvatn. 

Við skulum sjá. 

Já, ég er búinn að finna 
það, hérna. -Það er hérna. 

O, ég er að fara í sumarbúðir, 
ég hlakka svo til. 

En ég er að fara á skíði, 
hérna í Snæfellsjökli. 
Snæfellsjökull. 

Þú verður að fara varlega, það er 
ekkert grín að fótbrjóta sig. 
Pabbi, hvert eruð þið 
mamma að fara? 

Við mamma þín ætlum að fara 
hingað, í Mývatnssveitina. 

Þú verður að passa þig 
að vera ekki bitinn. 

Það er víst rosa flott. 

Jæja krakkar, nú skuluð 
þið fara að pakka niður. 

Já, ok. 

Hvað á ég að taka með? 

Skíðabuxur. 

Skíðajakki. 

Svo er það peysa. 

Bolir. 

Trefill. 

Svo eru vettlingar. 

Húfa. 

Já, og auðvitað skíðagleraugu. 
Hvað ertu að gera? 

Ég er bara að æfa mig 
fyrir skíðaferðina. 

Ókey, tannbursti, já, 
tannbursti og tannkrem, hérna. 
Og síðan eru ullarsokkar... 

Svo já, nærföt. 

Og? Já, hjálmurinn. 

Hjálmurinn. 

Ég er búinn að gera lista 

yfir það sem ég þarf að hafa 
með mér í sumarbúðirnar. 

Viltu heyra hann? 

Á ég að lesa hann fyrir þig? 

Nei, ekki núna. 


Viltu aðeins hjálpa mér? 



00:22:22,074 

-Allt í lagi þá. 

00:22:22,359 --> 

Hvað á ég að gera? 

00:22:24,111 

-Komdu, ég skal sýna þér. 

00:22:27,999 --> 

Hérna er listinn. Þú átt að 

00:22:30,274 

lesa og krossa við. 

00:22:30,559 --> 

Ertu með penna? 

00:22:33,596 

-Já, hérna er penni. 

00:22:38,519 --> 

Nú byrja ég, peysur 

00:22:42,637 

buxur og sokkar. 

00:22:49,159 --> 

Tvær peysur. 

00:22:50,751 
00:22:57,839 -> 

Tvennar buxur. 

00:22:59,670 
00:23:06,079 »> 

Og margir sokkar. 

00:23:07,592 
00:23:08,319 --> 

Tannkrem, tannbursti 

00:23:10,992 

og náttföt. 

00:23:12,479 --> 

Hérna er tannburstinn. 

00:23:13,958 
00:23:17,559 --> 

Og náttfötin 

00:23:20,756 

en hvar er tannkremið? 

00:23:22,719 --> 

Það er hérna á rúminu. 

00:23:26,473 

Gríptu. -Já, ég greip. 

00:23:31,359 --> 

Handklæði, inniskór 

00:23:33,827 

og hárbursti. 

00:23:34,639 --> 

Já, handklæði, inniskór 

00:23:38,314 

og hárbursti. 

00:23:42,279 --> 

úlpa, skór og húfa. 

00:23:46,238 

-úlpan. 

00:23:49,999 --> 

Hérna eru skórnir 

00:23:52,308 

og húfan. 

00:23:57,679 --> 

Sundföt og stígvél. 

00:23:59,795 
00:24:01,559 --> 

Hérna eru sundfötin. 

00:24:03,709 
00:24:04,839 --> 

Og stígvélin ætla ég að 

00:24:07,512 

taka með mér í plastpoka. 

00:24:12,999 --> 

Ætlarðu að taka 

00:24:14,990 

sængina með þér? 

00:24:15,319 --> 

Nei, ég fer með svefnpokann 

00:24:20,552 

og koddann minn. 

00:24:22,959 --> 

En hérna, myndavélin. 

00:24:25,792 

þú gleymdir henni. 

00:24:26,119 --> 

Já takk. 

00:24:27,552 
00:24:29,759 --> 

Svefnpokar, svefnpokinn minn. 

00:24:34,435 

svefnpokinn hennar Sigrúnar. 

00:24:34,839 --> 

Jón. 

00:24:36,067 

-Já. 

00:24:36,359 --> 

Ég ætla að pakka niður. 

00:24:38,350 

fötunum okkar fyrir ferðina. 

00:24:38,559 --> 

Hvarertaskan? 

00:24:40,948 

-Hún er þarna inni. Já. 

00:24:42,479 --> 

Tjaldið, það er hérna. 

00:24:45,391 
00:24:55,239 --> 

Pabbi getur þú rétt mér 

00:24:57,673 

skíðin og skíðastafina. 



00:24:58,079 --> 

Skíðin og skíðastafina. 

00:25:04,154 

Hérna eru skíðin. -Já takk. 

00:25:04,639 --> 

Og skíðastafirnir. Ætlarðu 

00:25:07,278 

ekki að taka skíðaskóna líka? 

00:25:07,559 »> 

Jú auðvitað, ég verð að 

00:25:10,153 

hafa skíðaskóna með. 

00:25:28,399 --> 

Og taskan. 

00:25:31,436 

Pokinn, já. 

00:25:31,799 --> 

Bless krakkar. 

00:25:33,471 

-Bless mamma. 

00:25:33,879 --> 

Bless Siggi minn. 

00:25:36,473 

Bless Björk mín. 

00:25:37,599 --> 

Góða ferð og farið varlega. 

00:25:40,511 

-Já, bless. Bless. 

00:25:59,359 --> 

Komiði sæl. 

00:26:01,077 

-Komdu sæl.... 

00:26:01,639 --> 

í þessum tíma, ætlum 

00:26:04,028 

við að tala um föt. 

00:26:04,479 --> 

Eruð þið í fötum? 

00:26:07,198 

Allir í fötum? 

00:26:08,959 --> 

Amu, ert þú í buxum? 

00:26:12,395 

-Já. 

00:26:12,719 --> 

Ertu í peysu? 

00:26:13,868 

-Já. 

00:26:14,159 --> 

Ertu í skyrtu? 

00:26:16,309 

-Nei. 

00:26:16,799 --> 

Nei, þú ert 

00:26:18,551 

ekki í skyrtu. 

00:26:19,319 --> 

Julie, ert þú í kjól? 

00:26:22,868 

-Já, nei. 

00:26:23,199 --> 

Þú ert í pilsi? -Já. 

00:26:26,509 

Er það ekki? 

00:26:26,839 --> 

Þú ert í pilsi. 

00:26:27,954 

-Já. Fínt. 

00:26:28,239 --> 

En þú ert þú í pilsi 

00:26:29,991 

-Nei, nei. 

00:26:30,239 --> 

Nei, Kristófer er ekki í pilsi. 

00:26:33,311 

-Bara borða pylsu. 

00:26:34,319 --> 

Það eru yfirleitt bara stelpur. 

00:26:38,710 

Bara borða pylsu, já, mjög fínt. 

00:26:39,039 --> 

En þú ert í vesti? -Já. 

00:26:40,631 

Nei ekki ívesti heldur? 

00:26:40,839 --> 

Hverju? 

00:26:42,397 

-Svona. 

00:26:42,679 --> 

Þú ert með, þetta er bindi 

00:26:45,910 

-Þetta er bindi, já. 

00:26:46,199 --> 

Þetta er bindi. En svo ertu 

00:26:48,793 

í jakkapeysu. -Já. 

00:26:49,079 --> 

Ég ætla að sýna ykkur meira 

00:26:51,513 

sýna ykkur fleiri föt. 

00:26:52,999 --> 

Getið þið sagt mér. 

00:26:54,876 

hvað þetta hérna er? 

00:26:55,159 --> 

úlpa, jakki, úlpa. 

00:26:57,719 


00:26:58,319 --> 

úlpa, úlpa, jakki er yfirleitt 

00:27:02,107 

svona þynnra, það er svona. 

00:27:02,399 --> 

Á sumrin, þá erum við í jakka. 



00:27:05,596 

-Þetta er úlpa. Já. 

00:27:06,959 ~> 

En vitið þið hvað 

00:27:08,711 

þetta hérna er? 

00:27:09,079 ~> 

Já, þetta hérna er peysa. 

00:27:11,832 

- Peysa. 

00:27:12,119 ~> 

Þetta er peysa. Hvað er ég 

00:27:16,397 

að gera núna? -Að prófa. 

00:27:17,239 ~> 

Næstum því. Fara í peysu. 

00:27:21,471 

-Fara í peysu. 

00:27:21,679 ~> 

Fara í peysu. Fara í peysu. 

00:27:24,273 

-Já fara í peysu. 

00:27:24,599 ~> 

Hvað er ég að gera núna? 

00:27:27,909 

-Fara úr peysu. 

00:27:28,559 ~> 

Fara úr peysunni, mjög fínt. 

00:27:32,268 

Fara í og fara úr. 

00:27:33,959 ~> 

Við erum með fleiri föt. 

00:27:35,677 


00:27:38,439 ~> 

Hérna erum við með vesti. 

00:27:41,192 

Passar þetta á þig, Kristoff? 

00:27:41,479 ~> 

Já, ég prófa. 

00:27:44,755 

-Nei, þetta er barnavesti. 

00:27:45,079 ~> 

Já, þetta er of lítið. 

00:27:51,348 

-Húfa. 

00:27:51,639 ~> 

Já, það er hægt að nota 

00:27:54,392 

þetta sem húfu. Fín húfa. 

00:27:54,999 ~> 

Þetta er skyrta þetta er 

00:27:59,151 

líka lítil skyrta. 

00:28:04,879 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

00:28:08,667 

-Peysa. Þetta er peysa. 

00:28:15,559 ~> 

Margar peysur. 

00:28:19,029 

Tvær peysur. 

00:28:21,879 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

00:28:26,999 

-Þetta er bolur. Stuttermabolur. 

00:28:27,319 ~> 

Fínt hjá þér, Amu. 

00:28:29,628 

Þetta er stuttermabolur. 

00:28:29,879 ~> 

Ég er líka í stuttermabol. 

00:28:31,915 

-Já. 

00:28:33,599 ~> 

En hvað er þetta hérna? 

00:28:36,909 

-Langermabolur. 

00:28:37,159 ~> 

Mjög gott, Amu. 

00:28:38,353 


00:28:38,639 ~> 

Langermabolur hann nær 

00:28:41,233 

alveg hingað niður. 

00:28:44,919 ~> 

En, hvað er þetta hérna? 

00:28:51,233 

Þetta er ekki pylsa. 

00:28:51,679 ~> 

Þetta er peysa -Þetta er pils. 

00:28:55,149 

-Pils... Pils. 

00:28:56,879 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

00:29:00,269 

Fer þetta hérna? 

00:29:00,519 ~> 

Nei, nei þetta er fyrir. 

00:29:02,749 

-Þetta er fyrir hálsinn. 

00:29:02,999 ~> 

Og hvað er þetta? 

00:29:05,559 

-Hálslína? 

00:29:05,839 ~> 

Ekki hálslína. 

00:29:08,114 

-Þetta er hérna. 

00:29:09,839 ~> 

Já mjög gott. Þetta er 

00:29:13,229 

trefill. -Trefill. 




00:29:18,679 --> 
00:29:20,476 
00:29:20,759 --> 
00:29:23,193 
00:29:23,679 --> 
00:29:30,073 
00:29:31,399 ~> 
00:29:33,355 
00:29:33,719 ~> 
00:29:36,074 
00:29:36,439 ~> 
00:29:39,351 
00:29:41,079 ~> 
00:29:42,558 
00:29:45,199 ~> 
00:29:46,917 
00:29:47,839 ~> 
00:29:49,591 
00:29:49,839 ~> 
00:29:53,115 
00:29:53,879 ~> 
00:29:55,835 
00:29:56,639 ~> 
00:29:57,992 
00:29:59,359 ~> 
00:30:03,068 
00:30:03,399 -> 
00:30:06,994 
00:30:07,599 ~> 
00:30:11,148 
00:30:14,839 -> 
00:30:16,909 
00:30:17,239 ~> 
00:30:21,630 
00:30:22,319 ~> 
00:30:24,514 
00:30:27,719 ~> 
00:30:31,917 
00:30:35,479 ~> 
00:30:38,357 
00:30:38,799 -> 
00:30:41,154 
00:30:42,719 ~> 
00:30:44,755 
00:30:45,879 ~> 
00:30:49,349 
00:30:49,679 ~> 
00:30:52,068 
00:30:54,239 ~> 
00:30:55,957 
00:30:56,199 ~> 
00:31:00,192 
00:31:04,199 ~> 
00:31:07,714 
00:31:07,999 ~> 
00:31:10,115 

00:31:10,559 ~> 


Þetta notum við ekki, 
þegar það er kalt. 

Já, þetta eru stuttbuxur. 

-Þetta eru stuttbuxur. 

Þetta er kjóll. 

-Þetta er kjóll, alveg rétt. 
Doppóttur kjóll. 

Síður kjóll. 

Hvað er þetta hérna? 

-Þetta eru sokkar.... 

Þetta eru sokkar, tveir sokkar. 
Einn sokkur, tveir sokkar. 

Fleiri föt. 

Hvað er þetta hérna? 

-Húfa. 

Húfa, setjum hana 
á hendurnar? -Nei 
Setjum hana? 

Hvar setjum við hana? 

Stundum í poka. 

Sundum í poka ha.ha. 

En hvar annars? 

Á, á? 

-Höfuðið... Höfuðið. 

Á höfuðið. 

Við setjum hana, á höfuðið. 

Við förum í peysu. 

Við setjum húfuna á höfuðið. 
Hanskar. 

-Hanskar eða vettlingar. 

Og við setjum þá? 

-Á hendurnar. 

Á hendurnar á höfuðið. 

Annar vettlingur, tveir 
vettlingar eða tveir hanskar. 
Stuttbuxur. 

-Mjög litlar stuttbuxur. 

Litlar og stórar stuttbuxur. 

önnur peysa. 

-Já. 

Hún er? Er hún stór? 

-Nei. Nei þetta er bar smá. 

Hún er mjög lítil. 

Mjög lítil. 

Eru þetta stuttbuxur? 

Nei, þetta er hérna buxur, 
hérna, íþrótta. -íþróttabuxur, já. 
En þetta hérna? 

-íþróttabuxur. 

Þetta eru líka íþróttabuxur. 


Nú ætla ég að biðja ykkur um 





00:31:11,833 

00:31:12,159 --> 
00:31:16,437 
00:31:17,559 --> 
00:31:19,515 
00:31:19,759 --> 
00:31:22,990 
00:31:23,839 --> 
00:31:26,876 
00:31:28,559 --> 
00:31:30,834 
00:31:33,799 -> 
00:31:36,029 
00:31:45,999 »> 
00:31:47,796 
00:31:48,119 --> 
00:31:55,150 
00:31:59,599 --> 
00:32:02,591 
00:32:03,279 --> 
00:32:05,031 
00:32:06,839 --> 
00:32:09,034 
00:32:09,679 --> 
00:32:11,317 
00:32:11,879 --> 
00:32:14,473 
00:32:14,919 --> 
00:32:16,591 
00:32:19,839 --> 
00:32:24,071 
00:32:24,319 --> 
00:32:27,152 
00:32:38,639 --> 
00:32:42,188 
00:32:42,959 --> 
00:32:47,828 
00:32:50,639 --> 
00:32:52,357 
00:32:54,639 --> 
00:32:56,675 
00:33:01,959 --> 
00:33:06,953 
00:33:08,679 --> 
00:33:10,237 
00:33:15,119 --> 
00:33:18,031 
00:33:21,079 --> 
00:33:25,311 
00:33:30,639 --> 
00:33:36,191 
00:33:42,199 --> 
00:33:44,269 
00:33:49,279 --> 
00:33:50,997 
00:33:58,879 --> 
00:34:01,473 


að koma í örlítinn leik með mér. 
Þið ætlið draga hérna. 

Og svo eigið þið 
að klæða ykkur í. 

Það sem stendur á spjaldinu. 

-Já, ókei. 

Amu? 

-Peysa. 

Peysa, finnur þú peysu? 

-Já. Hvar er peysa? 

Hérna. 

-Já, fínt. Já. 

Já. 

Fínt takk fyrir. 

Julie? Brosa, þú þarft ekki 
að fara í neitt, bara brosa. 

Sama, heppinn. 

-Heppinn. 

Ekki eins heitt hjá ykkur. 

Kjól. 

-Kjóll finndu þér kjól. 

Til að fara í. 

-Mjög gaman. 

Mjög gaman. Á ég að 
geyma spjöldin ykkar? 

Gjörðu svo vel. 

-Takk. 

Nú ætlar Marko að fara 
úr kjólnum? -Nei í 
í kjólinn. Marko ætlar 
að fara í kjólinn. 

Mjög fínn. 

Fínn í kjólnum. 

Maxwell? 

-Sokkar. Sokkar. 

Já. 

Þú mátt fara í sokkana 
yfir skóna. 

Fínt. Já bara svona, 
mjög fínt. 

Meira fyrir þig. 

Stuttermabolur. 

-Finndu þér stuttermabol. 

Já. 

-Þetta er stuttermabolur. Já. 

En fín. -Ha. 

Amu er þér kalt? -Já kalt. 

Húfa. 

-Húfa. 

Flott... 


Já, stuttermabolur. 




00:34:01,919 ~> 

Já stuttermabolur, eigum við 

00:34:03,637 

annan stuttermabol? 

00:34:03,959 ~> 

Já, ég veit ekki. 

00:34:07,269 

-Það gæti verið. 

00:34:07,639 ~> 

Nei, ég held við eigum ekki annan. 

00:34:08,867 

Annan stuttermabol. -Nei, nei. 

00:34:09,119 ~> 

Þú verður bara, að draga annað. 

00:34:11,997 

-Svona, já. 

00:34:12,239 -> 

Brosa aftur. 

00:34:15,151 

Kristofer, brosa. 

00:34:15,479 ~> 

Bara brosa, til okkar. 

00:34:17,754 
00:34:21,079 ~> 

Peysa... 

00:34:23,035 

-Peysa. 

00:34:23,559 ~> 

Við eigum aðra peysu. 

00:34:27,996 

Viltu ekki þessa peysu? 

00:34:33,439 -> 

Hún er dálítið... 

00:34:35,907 
00:34:40,319 ~> 

Marko, þú ert mjög fínn. 

00:34:43,152 

-Já, voða sætur. 

00:34:45,319 ~> 

Já, ekki skegg, bara... 

00:34:46,991 
00:34:51,839 ~> 

úlpa. 

00:34:55,070 

úlpa. Það er úlpa. 

00:34:58,359 -> 

Einmitt. Maxwell er í leðurjakka. 

00:35:03,274 
00:35:03,559 ~> 

Og ætlar að fara, 

00:35:05,868 

í úlpu utan yfir. 

00:35:07,879 -> 

Mjög fínn. Já, í sokkum 

00:35:12,999 

og úlpu. 

00:35:13,759 -> 

Einu sinni enn. 

00:35:19,675 

-Brosa... ahh... 

00:35:25,159 ~> 

Vettlingar. 

00:35:27,389 

-Vettlingar. 

00:35:37,599 ~> 

Já, svona, sokka, það vantar. 

00:35:44,198 

Æ við áttum ekki aðra sokka. 

00:35:44,519 ~> 

Við vorum bara 

00:35:46,714 

með eina sokka. 

00:35:48,079 ~> 

Kristoff, ha, ha, ha. 

00:35:53,107 

Ofsalegur snillingur. 

00:35:56,439 ~> 

Marko, annan kjól. 

00:36:01,035 

-Brosa. 

00:36:04,519 ~> 

Húfa. -Húfa, áttu aðra húfu? 

00:36:10,116 

-Nei? 

00:36:10,919 -> 

Maxwell aftur. 

00:36:16,755 

-Buxur. Buxur. 

00:36:24,279 ~> 

Nú ætlar Maxwell 

00:36:27,430 

að fara í buxurnar. 

00:36:33,039 ~> 

Mjög fínn. 

00:36:35,314 
00:36:35,999 ~> 

Heyrðu. Fínt hjá ykkur. 

00:36:38,194 

Þá þakka ég ykkur fyrir í dag. 

00:37:41,087 ~> 

„Viltu læra íslensku?" 

00:37:49,358 

00:37:51,967 ~> 
00:37:59,282 

17. þáttur: Líkamsrækt 


00:38:16,807 -> 

Góðan dag; 

00:38:18,286 

Góðan daginn. 

00:38:18,527 --> 
00:38:19,482 

Góðan dag. 

00:38:19,727 --> 

Við hringdum áðan og ætlum 

00:38:21,399 

að fá að koma í prufutíma. 

00:38:21,687 --> 

Já, það er einmitt tími að 

00:38:24,918 

byrja núna eftir tíu mínútur. 

00:38:25,167 --> 

Hvernig tími er það? 

00:38:27,522 

-Við köllum það opinn tíma eitt. 

00:38:27,767 --> 

Já. 

00:38:29,519 

-Það er alhliða tími. 

00:38:29,767 ~> 
00:38:31,246 

útskýringar á bakhliðinni. 

00:38:31,607 ~> 

Já, Góður alhliða tími. 

00:38:34,519 

sitt lítið af hverju. 

00:38:34,767 ~> 

Það er eitthvað fyrir okkur. 

00:38:36,678 

Er hann erfiður? 

00:38:36,927 ~> 

Nei ekkert svo. 

00:38:38,918 

-Við förum í það. Frábært. 

00:38:39,127 ~> 
00:38:40,242 

Já, OK. 

00:38:40,567 ~> 

Þurfum við ekki að borga 

00:38:42,444 

eitthvað fyrir prufutímann? 

00:38:42,687 ~> 

Nei, prufutíminn, hann er 

00:38:44,006 

frír. 

00:38:44,207 ~> 
00:38:45,560 

Er það? frábært. 

00:38:46,407 ~> 

Já, getur þú geymt fyrir mig? 

00:38:48,079 

-Já, ekkert mál. 

00:38:49,127 ~> 
00:38:50,765 

Ég er hérna með smá pening. 

00:38:52,767 ~> 

Og ég finn aldrei neitt í 

00:38:54,644 

þessari tösku. 

00:38:55,167 ~> 
00:38:56,361 

Hérna, og gemsinn. 

00:38:56,887 ~> 

Getur þú nokkuð slökkt á 

00:38:58,445 

honum fyrst? 

00:38:58,727 ~> 
00:38:59,921 

Já, ekkert mál. 

00:39:00,727 ~> 
00:39:01,876 

Hvar eru búningsklefarnir? 

00:39:02,127 ~> 

Búningsherbergin eru hérna 

00:39:04,197 

niður stigann. 

00:39:04,727 ~> 

Takk fyrir. 

00:39:06,319 

-Gjörðu svo vel. 

00:39:20,967 ~> 

Góðan daginn-góðan 

00:39:22,844 

daginn. 

00:39:23,327 ~> 

Hvað segið þið þá? 

00:39:25,966 

Eru einhverjir nýir í dag? 

00:39:27,007 ~> 

Já við. 

00:39:28,918 

-Já sælar, velkomnar. 

00:39:29,167 ~> 
00:39:30,361 

Já, verið svona nálægt mér 



00:39:30,607 --> 
00:39:33,565 
00:39:38,607 --> 
00:39:40,199 
00:39:40,487 --> 
00:39:42,318 
00:39:42,567 --> 
00:39:44,285 
00:39:44,607 ~> 
00:39:46,598 
00:39:46,887 ~> 
00:39:48,639 
00:39:50,247 ~> 
00:39:53,603 
00:39:54,047 ~> 
00:39:58,325 
00:39:58,807 ~> 
00:40:01,446 
00:40:03,047 ~> 
00:40:06,926 
00:40:07,287 ~> 
00:40:11,200 
00:40:11,567 ~> 
00:40:17,119 
00:40:18,327 ~> 
00:40:21,717 
00:40:22,007 ~> 
00:40:25,795 
00:40:26,287 ~> 
00:40:30,565 
00:40:31,527 ~> 
00:40:34,917 
00:40:35,167 ~> 
00:40:39,206 
00:40:39,607 ~> 
00:40:44,158 
00:40:44,487 ~> 
00:40:49,003 
00:40:51,687 ~> 
00:40:54,121 
00:40:55,367 ~> 
00:40:59,997 
00:41:00,447 ~> 
00:41:04,599 
00:41:07,687 ~> 
00:41:15,321 
00:41:15,967 ~> 
00:41:21,917 
00:41:23,127 ~> 
00:41:29,123 
00:41:29,487 ~> 
00:41:35,437 
00:41:35,767 ~> 
00:41:40,318 
00:41:40,527 ~> 
00:41:44,918 

00:41:45,447 ~> 


Ég læt ykkur nokkurn veginn 
í friði fyrst. 

Já, takk. 

Við byrjum á því að labba 
á staðnum fyrst. 

Draga magann inn, 
halda mjóhryggnum úti. 

Lyfta brjóstkassunum upp, 
passa að þramma ekki svona. 
Læða hælunum í gólf. 

Hægri, hliðar, hliðar, 
tveir, þrír. 

Vinstri, hliðar, einn, tveir, 
tveir, finna hliðar, rétt. 

Hliðar, rétta alveg úr olnboga. 
hliðartylla, báðar hendur. 

Halda brjóstkassanum uppi, 
hliðartylla lágar hendur. 

Hliðar saman, olnboga fyrir 
aftan, hliðartylla háar. 

Olnboga að fyrir aftan, 
tveir og slaka. 

Gefið nú vel eftir í hnjánum 
pressa vel niður, og svo vinstri 
öxlina upp, öxlin bein fram. 

Og svo hendur með fram og 
hring. 

Til hægri og svo til hliðar, 
teygja vinstri hendina upp. 

Og hægri og vinstri. 

Hægri hendina upp, vinstri. 
Spenna þindina, halda maganum 
inni reyna að fá brjóstkassann 
fyrirframan mjaðmir. 

Rétta úr stöðufæti. 

Og gott. Slaka. 

Tökum framan lærvöðva, 
stígum fram í hægri fótinn, 
fjaðra sex sinnum, og til baka 
sjö átta. 

Þrír, fjórir, fimm og svo til baka. 
Vinstri fram, ekki of stórt skref. 
Hnén eru jafn boginn, til baka. 
teygja hendur upp og pressa. 
Axlir niður, og til baka, 
teygja hálsinn upp að aftan. 

Þrír, fjórir, fimm, sex til baka. 
Gott losa um mjaðmaliðinn 
Fá síðan tærnar beint fram 
hendur fyrir ofan höfuð. 

Þunginn fram í táberg, 
passa það og svo mjúkar 

svo teygja, framlærisvöðvar 



00:41:48,564 

00:41:49,127 --> 
00:41:52,756 
00:41:53,967 --> 
00:41:57,642 
00:41:58,407 ~> 
00:42:03,686 
00:42:03,967 ~> 
00:42:08,040 
00:42:09,167 ~> 
00:42:14,116 
00:42:16,607 ~> 
00:42:19,360 
00:42:19,647 ~> 
00:42:24,926 
00:42:25,407 ~> 
00:42:31,243 
00:42:31,487 ~> 
00:42:35,560 
00:42:36,567 ~> 
00:42:38,398 
00:42:38,647 ~> 
00:42:41,161 
00:42:41,447 ~> 
00:42:45,360 
00:42:46,447 ~> 
00:42:51,362 
00:42:51,567 ~> 
00:42:53,285 
00:42:53,527 ~> 
00:42:56,564 
00:42:57,287 ~> 
00:43:00,597 
00:43:01,967 ~> 
00:43:07,724 
00:43:08,167 ~> 
00:43:12,160 
00:43:12,727 ~> 
00:43:17,403 
00:43:18,247 ~> 
00:43:21,478 
00:43:25,207 ~> 
00:43:28,438 
00:43:29,367 ~> 
00:43:32,803 
00:43:33,567 ~> 
00:43:37,276 
00:43:37,527 ~> 
00:43:40,246 
00:43:40,527 ~> 
00:43:45,157 
00:43:46,367 ~> 
00:43:48,642 
00:43:48,887 ~> 
00:43:54,007 
00:43:54,247 ~> 
00:43:58,240 


eiga að vera mjúkir. 

Ekki spenna framlærvöðva. 

Halda kyrru. 

Hægt og rólega á fjórum 
töktum, teygja hendur fram. 
í spegilinn.Teygja fram, 
stækka um tvo sentimetra... 

Og svo halda, passa að 
læsa ekki hnjánum. 

Yfir til vinstri, rólega 
og svo mjúka, teygja. 

Ein, tveir, þrír, fjórir 
fimm, sex mjaðmirnar. 

Alveg beinar halda kyrrum, 
teygja búkinn vel yfir. 

Koma vel yfir miðjuna, 
beygja vel og rúlla upp í 
gegnum hrygginn 
og slaka. 

Aðeins að losa hrista fætur. 

Nú leggist á hægri hliðina, 
þá tökum við utan um 
iærvöðva og rassvöðva, 
liggjum alveg beinar. 

Slaka á hægri fætinum í 
gólfið. Rúlla vinstri 
mjöðminni aðeins fram á 
við þannig að hællinn á 
vinstri fæti sé efstur og 
lyfta, þrjá upp. 

Einn, tveir, og síga niður 
upp tveir, á einum takti 
Passa að læsa ekki hnénu, 
tveir, þrír bara rólega 
ekki að rykkja fætinum 
og svo bara upp bara upp. 

Þið stjórnið hreyfingunni. 

Gott slaka ...fínt. 

Og aðeins að losa um fituna, 
læri og rassvöðva. 

Og tökum neðri magavöðva, 
komum á magann. 

Olnboga í gólf, setjum táberg 
í gólf. 

Lyfta miðjunni upp og láta 
líkamann liggja alveg 
þráðbeinan, ekki láta rassinn 
fara upp, eða mjaðmirnar. 

Alveg beinar, senda skilaboðin 
niður um miðjuna, hvað við gerum. 
Lyfta ykkur upp, draga magann 
inn og pressa og senda skilaboðin 
niður um miðjuna, halda halda 
maginn inn, mjóbakið út.. 

Passa að missa það ekki niður 
mjóbakið, halda því úti. 



Og, gott slaka. 


00:43:59,087 --> 
00:44:02,204 
00:44:03,047 --> 
00:44:06,562 
00:44:07,207 --> 
00:44:09,801 
00:44:16,287 --> 
00:44:19,723 
00:44:20,007 ~> 
00:44:22,237 
00:44:22,567 ~> 
00:44:24,842 
00:44:25,207 ~> 
00:44:27,960 
00:44:28,167 ~> 
00:44:31,716 
00:44:32,167 ~> 
00:44:35,762 
00:44:38,087 ~> 
00:44:42,285 
00:44:47,807 ~> 
00:44:51,641 
00:44:52,327 ~> 
00:44:54,238 
00:44:54,647 ~> 
00:44:57,639 
00:45:00,407 ~> 
00:45:03,080 
00:45:03,447 ~> 
00:45:05,005 
00:45:05,327 ~> 
00:45:08,717 
00:45:19,127 ~> 
00:45:23,359 
00:45:27,287 ~> 
00:45:29,164 
00:45:29,407 ~> 
00:45:30,965 
00:45:31,207 ~> 
00:45:35,917 
00:45:37,967 ~> 
00:45:40,276 
00:45:40,567 ~> 
00:45:42,364 
00:45:44,247 ~> 
00:45:46,363 
00:45:49,047 ~> 
00:45:51,607 
00:45:53,687 ~> 
00:45:55,200 
00:45:56,047 ~> 
00:45:58,561 
00:46:02,847 ~> 
00:46:04,678 
00:46:05,167 ~> 
00:46:07,635 

00:46:10,967 ~> 


Og, slaka nú með bakinu, 
teygja á bakvöðvum. 

Setjast á hæla og teygja 
hendurfram. 

úff, ég ætla líka að fá mér vatn, 
ég er svo þyrst. 

Ég er greinilega ekki í nógu 
góðu formi. 

Við þurfum greinilega að fara 
í annan tíma. 

Heyrðu við erum ekki búnar. 
Eigum við ekki að fara í sturtu? 
Nei, nú, kíkja hérna á tækjasalinn. 
-Nei. Jú. 

Sara ég er svo þreytt. 

-Nýta þennan frítíma? 

Alltaf að græða, jæja ok. 

Tíu mínútur. 

Heyrðu, maginn það er fyrir mig. 
-Já þér veitir ekki af því. 

Mér veitir ekkert af því. 

Mitti. Þú þarft að fara í það. 

Ég verð að fara í það. 

Hvernig virkar þetta allt saman? 
Já, fimmtán, tíu svona. 

Æ, ég er með tuttugu og þrjú. 

Vá, þetta er svolítið mikið. 

Ég veit það ekki, ég ætla að prófa. 
-Já. 

Hvað þetta er komið. Förum 
þá og gerum eitthvað annað. 
Heyrðu hvað er þetta? 

Innan á læri. 

Innan á læri. 

Utan á læri. 

Tuttugu og fimm. 

Hvað ert þú með? 

-Prófa tuttugu og fimm. 

Ég er með þrjátíu og fimm. 

-Váhá. 

Jæja, já ég er miklu sterkari 
en þú. 

Maður fær flottan rass á þessu. 
-Já, örugglega mjög. 

Mér finnst þetta samt mjög 
leiðinlegt tæki. 

Nú, ég klára bara. 

En þetta? 

Hvað. 

Þetta þarna, með stöngina. 

Já prófaðu það. 

Jæja, nú prófum við handlóðin. 



00:46:13,197 

00:46:14,287 ~> 
00:46:20,522 
00:46:22,727 ~> 
00:46:23,603 
00:46:23,847 ~> 
00:46:25,644 
00:46:29,167 ~> 
00:46:32,000 
00:46:32,887 ~> 
00:46:34,559 
00:46:35,087 ~> 
00:46:39,239 
00:46:40,007 ~> 
00:46:43,397 
00:46:46,687 ~> 
00:46:48,917 
00:46:51,447 ~> 
00:46:54,519 
00:46:55,367 ~> 
00:46:57,119 
00:46:58,687 ~> 
00:47:03,681 
00:47:08,407 ~> 
00:47:10,079 
00:47:10,447 ~> 
00:47:17,922 
00:47:18,287 ~> 
00:47:19,686 
00:47:20,007 ~> 
00:47:21,440 
00:47:25,247 ~> 
00:47:29,604 
00:47:30,207 ~> 
00:47:33,244 
00:47:33,927 ~> 
00:47:36,282 
00:47:36,487 ~> 
00:47:40,321 
00:47:41,127 ~> 
00:47:43,277 
00:47:43,767 ~> 
00:47:45,644 
00:47:46,167 ~> 
00:47:50,957 
00:47:51,727 ~> 
00:47:56,801 
00:47:59,447 ~> 
00:48:04,567 
00:48:05,567 ~> 
00:48:16,284 
00:48:17,247 ~> 
00:48:24,119 
00:48:24,687 ~> 
00:48:29,807 
00:48:30,647 ~> 
00:48:36,756 


-Já. 

Hvaö vilt þú? Fjögur þrjú tvö eitt? 
-Fjögur. Fjögur kíló prófa það. 

Svona: 

Takk fyrir. Þá hef ég hérna fimm. 

Já, þetta er rosalega gott. 

-Er það ekki; 

Jú, maður verður fílsterkur af þessu. 

Þessi æfing hérna er rosalega góð 
fyrir upphandleggsvöðvana. 

Sex kíló... Þetta er allt of erfitt 
fyrir mig. 

Voðalega er ég að fara inn með 
magann alltaf. 

Sara; prófaðu að gera fyrir 
vöðvana sem eru aftan á 
handleggjunum. 

Svona til dæmis. 

Þá heldur maður hérna við og 
þetta tekur í. 

Oh, jæja ég er búin. 

Eigum við ekki bara 
að fara að hætta 
þessu Sara, hum. 

Já, þetta er orðið fínt. 

Æ ég væri til í að fara í nudd núna. 

-í nudd, ætli það sé nudd hérna? 

Ég veit það ekki, spyrjum í 
afgreiðslunni. Förum ígufu? 

Ég er ótrúlega til í að fara í gufu. 

Það er æðisleg gufa hérna. 

Er það, frábært ok. 

-Drífum okkur. Já. 

Svo væri gaman að fara í jógatíma 
Hérna á morgun. Já. 

Góðan daginn. 

-Góðan daginn. 
í dag ætlum við að læra hvað 
hlutarnir af líkamanum okkar heita 
Já; já; Við ætlum að byrja á höfðinu. 
Þetta hérna höfuð. Já, höfuð. Höfuð. 
Þetta hérna er hálsinn. 

Hálsinn, prófið að teygja hálsinn. 

Teygja hálsinn, já, já, hérna eru axlir, 
ein öxl, öxl, öxl. Tvær axlir. 

Axlir, axlir. Já, svo koma hendurnar. 
Hendurnar. Þetta hérna er hægri hendi. 
Hægri hendi, hægri og vinstri. 

Hægri, við heilsum með hægri. 

Já, já, ég man alltaf, heilsa með hægri. 
Þegar við borðum, hnífur í hægri. 



00:48:38,967 ~> 
00:48:45,645 
00:48:46,327 ~> 
00:48:50,479 
00:48:58,007 ~> 
00:49:04,321 
00:49:05,167 ~> 
00:49:14,724 
00:49:16,047 ~> 
00:49:21,201 
00:49:22,287 ~> 
00:49:27,486 
00:49:29,127 ~> 
00:49:32,597 
00:49:32,847 ~> 
00:49:36,920 
00:49:37,207 ~> 
00:49:44,716 
00:49:47,887 ~> 
00:49:53,245 
00:49:53,807 ~> 
00:49:58,801 
00:50:00,687 ~> 
00:50:07,479 
00:50:07,767 ~> 
00:50:11,123 
00:50:12,127 ~> 
00:50:21,525 
00:50:21,847 ~> 
00:50:25,681 
00:50:26,047 ~> 
00:50:30,359 
00:50:30,687 ~> 
00:50:38,002 
00:50:42,527 ~> 
00:50:49,205 
00:50:49,647 ~> 
00:50:53,322 
00:50:54,007 ~> 
00:50:58,922 
00:50:59,607 ~> 
00:51:03,043 
00:51:03,407 ~> 
00:51:10,677 
00:51:10,887 -> 
00:51:13,720 
00:51:13,967 ~> 
00:51:19,325 
00:51:19,607 ~> 
00:51:22,565 
00:51:23,807 ~> 
00:51:28,562 
00:51:29,527 ~> 
00:51:34,476 
00:51:38,127 ~> 
00:51:42,803 

00:51:45,687 ~> 


Hægri og vinstri hönd 
hérna er olnbogi, olnbogi, olnbogi. 
Prófið þið að gera svona, og rétt úr 
olnboganum. Olnbogi, rétta úr. 

Og maginn. Maginn, maginn. 

Prófa til dæmis að draga magann inn. 
út, hahaha. Ahha, og inn. Maginn, 
beint fyrir aftan magann er mjóbak. 
Mjóbak, mjóbak. Þetta allt hérna er 
bakið, hérna niðri er mjóbak. 

Svo er það hryggurinn sem gengur 
hérna upp. 

Hryggur, hryggur, hryggur já 
hryggur, og hérna er mitti. 

Mitti, mitti og mjaðmir. 

Mjaðmir, mjaðmir já, mjaðmir. 

Ein mjöðm, mjöðm, mjaðmir. 

Já... hægri og vinstri. 

Hérna eru síðan lærin, þetta hérna 
er framan á framan á læri. Já. 

Framan á læri. Framan á læri 
og aftan á læri. Já 
Og innan á læri. 

Já, já. Læri. Og hérna eru lærvöðvar. 
Hvað eru vöðvar? 

Vöðvar. Já, já. 

Já. Hvað segir maður herpa vöðvana 
hvað heitir það? Kreppa vöðvana. 
Nei, segir maður það. 

Og rassvöðvar hérna, já rassvöðvar. 
Rassvöðvar já, já. Ha-ha. 

Svo er hérna hné. Hné, hné. 

Svo lyfta hnjánum, já hné, hné, 
svo eru hérna tær. Tær tær. 

Og þá er bara gera eitt, stíga í tána. 
Já, stíga í tána, stíga í hælinn. 

Þetta er hæll, hæll, hæll. 

Svo hérna er táberg. 

Táberg, táberg, munið þið þetta? 

Já,já,já. 

Hvað er þetta, Marko? 

Rass, hérna er rass, ah-ah..ah. 

Þetta er... m.m.m mjaðmir.og 
hvað er þetta? 

Olnbogi, olnbogi. 

Frábært, nú ætla ég að biðja 
Natasiu að koma hingað. 

Stattu hjá mér. 

Við ætlum að líma þessa miða 
á hana. 

Já, já. Amú, komdu fyrst. 

Hvar er olnboginn? 

Er hann hérna. Frábært. 

Marko, maginn? Flott. 


Julie? Ég gleymdi að segja ykkur 



00:51:49,043 

þetta, 

00:51:49,807 --> 
00:51:56,155 

oh-oh. Týpiskt, brjóstkassi? 

00:51:56,727 --> 
00:51:58,763 

Hérna, ó já. flott. 

00:51:59,247 --> 

Amú, þú færð mjaðmir? Hérna. 

00:52:05,038 

Flott. 

00:52:09,927 ~> 

Marko, öxl. öxl. 

00:52:14,045 

manstu hvar hún er? 

00:52:15,447 ~> 
00:52:17,881 

Já flott, Julie. 

00:52:20,887 ~> 
00:52:24,436 

Vinstri hönd, hægri vinstri. 

00:52:26,847 ~> 
00:52:32,638 

Flott, Amú, framan á læri. 

00:52:33,007 ~> 
00:52:35,521 

Já, hérna. 

00:52:36,327 ~> 
00:52:37,237 

Já. 

00:52:40,127 ~> 
00:52:42,925 

Jólatré, hahaha, góður þessi. 

00:52:44,447 ~> 

Já, viltu vera í stofunni minni 

00:52:46,881 

á jólunum? 

00:52:47,687 ~> 
00:52:49,564 

Hægri hönd. 

00:52:57,527 ~> 
00:53:00,644 

Og aftan á læri? 

00:53:06,287 ~> 
00:53:08,755 

Sko, er það ekki. Já 

00:53:09,167 ~> 

Innan á læri... Já. 

00:53:13,206 

Hérna. 

00:53:16,287 ~> 
00:53:17,640 

Hvernig líður þér? 

00:53:18,487 ~> 
00:53:21,797 

Háls? 

00:53:29,167 ~> 
00:53:30,885 

Hæll? 

00:53:39,167 ~> 
00:53:41,886 

Rassvöðvar? 

00:53:49,447 ~> 
00:53:51,597 

Og mitti? Mitti, já. 

00:53:54,407 ~> 

Hvað er mitti? 

00:53:59,561 

Munið þið, mitti? Mitti. 

00:54:06,247 ~> 

Höfuð? 

00:54:11,685 

Hvar er höfuðið? 

00:54:12,807 ~> 
00:54:14,877 

Hausinn. Jam. 

00:54:17,167 ~> 
00:54:19,203 

Ekki hárið. 

00:54:20,767 ~> 
00:54:22,485 

Hné? 

00:54:33,647 ~> 
00:54:35,763 

Hæll? Hæll. 

00:54:40,087 ~> 

Hvar er hæll? 

00:54:45,400 

Mjöðm...já, já, hæll. 

00:54:50,007 ~> 

Og seinasta er mjóbak. 

00:54:54,762 

Hahahaha. 



00:55:00,167 --> 

Sko, þá ætlum við leik sem 

00:55:02,806 

heitir flækjufótur. 

00:55:03,087 ~> 

Ég ætla bara að útskýra hann 

00:55:05,123 

meðan við gerum hann. 

00:55:05,367 ~> 
00:55:07,039 

Dragðu fyrst eitt. 

00:55:07,327 ~> 

Hvað ertu með? 

00:55:09,238 

Hrygg, hryggur. 

00:55:09,487 ~> 

Það þýðir að þú þarft að setja 

00:55:11,478 

hrygginn á þér... 

00:55:12,527 -> 
00:55:16,600 

á hnéð á Natasiu. 

00:55:16,807 ~> 
00:55:18,001 

Ég skal taka miðana. 

00:55:18,607 ~> 
00:55:20,484 

Hvar er hnéð? 

00:55:20,847 ~> 

Nei; Hryggurinn á þér á hnéð 

00:55:23,680 

á Natasiu. 

00:55:23,927 ~> 

Já. 

00:55:25,918 

Flott. 

00:55:26,607 ~> 
00:55:28,916 

Og Natasia þarf að setja.... 

00:55:30,407 ~> 

hálsinn á sér. 

00:55:35,879 

á hælinn ha, ha, ha. 

00:55:37,647 ~> 
00:55:40,207 

Hvar er háls? Háls. 

00:55:40,527 ~> 
00:55:41,926 

Manstu hvað er hæll? 

00:55:42,167 -> 
00:55:43,282 

Hvað er hæll? 

00:55:43,527 -> 

Hæll, hæll. Hahaha, hæll. 

00:55:48,442 

Hæll. Hæll ha, ha, ha. 

00:55:48,687 ~> 
00:55:50,166 

Ég skal taka miðann. 

00:55:54,327 ~> 

Og Julie setur ...höfuð... 

00:55:59,276 

höfuð á.... 

00:56:07,007 ~> 
00:56:13,082 

mjóbak, já mjóbak. 

00:56:18,207 ~> 

Amu setur hönd á ... 

00:56:26,922 

læri, það er alveg hægt. 

„Viltu læra íslensku?" 

00:57:30,628 -> 


00:57:39,457 
00:57:43,668 ~> 
00:57:47,183 

18. þáttur: í skóla 

00:58:29,508 ~> 

Góðan daginn. 

00:58:31,544 

-Góðan daginn 

00:58:31,788 ~> 

Ég heiti SIGRÚN 

00:58:35,258 

komdu sæll, PATREK. 

00:58:36,468 ~> 

Velkominn ískólann 

00:58:38,186 

-Takk. 

00:58:38,508 -> 

Hvað ertu gamall? 

00:58:40,499 

-Fjórtán (1 4) ára. 

00:58:40,988 -> 

Komdu sæll. 

00:58:43,377 

-FLAVIO, komdu sæl. 

00:58:43,948 -> 

Við skulum fara inn, 

00:58:45,427 

gjörið þið svo vel. 



00:58:49,308 --> 
00:58:51,458 
00:58:51,828 --> 
00:58:52,783 
00:58:56,348 --> 
00:58:59,465 
00:58:59,948 --> 
00:59:04,260 
00:59:05,188 ~> 
00:59:08,703 
00:59:15,828 ~> 
00:59:20,106 
00:59:20,348 -> 
00:59:21,667 
00:59:24,948 -> 
00:59:33,663 
00:59:34,588 ~> 
00:59:38,422 
00:59:38,788 ~> 
00:59:42,497 
00:59:42,988 ~> 
00:59:45,866 
00:59:47,788 ~> 
00:59:51,258 
00:59:51,588 ~> 
00:59:55,547 
00:59:55,948 -> 
01:00:00,783 
01:00:01,068 ~> 
01:00:04,663 
01:00:06,028 ~> 
01:00:08,781 
01:00:09,628 ~> 
01:00:13,780 
01:00:14,588 ~> 
01:00:20,379 
01:00:23,748 -> 
01:00:26,023 
01:00:28,548 -> 
01:00:32,700 
01:00:33,548 ~> 
01:00:37,700 
01:00:38,988 ~> 
01:00:45,985 
01:00:48,468 ~> 
01:00:51,062 
01:00:54,108 ~> 
01:00:57,339 
01:00:57,748 ~> 
01:01:01,946 
01:01:02,188 ~> 
01:01:06,147 
01:01:07,028 ~> 
01:01:11,465 
01 : 01 : 11,868 ~> 
01:01:15,622 

01:01:15,908 -> 


Já, gjörið þið svo vel 
og fáið ykkur sæti 
Takk. 

Ertu með dvalarleyfisskírteini 
fyrir PATREK? 

Dvalarleyfisskír... 

-Já. Dvalarleyfisskírteinið 
það er svona. 

-Já, já, dvalarleyfisskírteini. 

Já, einmitt, 

hér er eyðublað sem þarf 
að fylla út 

Lágh... Lögheimili. 

-Já, hvar á PATREK heima. 

Já. 

-Hvað hefur hann verið 
lengi á íslandi? 

-Hann kom í október. 

Hann er búinn að vera 
eitt ár á íslandi. 

Skóli áður? 

-Já, var hann í skóla á 
ísafirði, og var hann í 
skóla á Filippseyjum? 

Aðrar upplýsingar... 

-Já, til dæmis hvaða 
móðurmál talið þið? 

-Móðurmál. 

Já, mitt móðurmál er 
íslenska. 

Hvaða mál talið þið? 

-Já móðurmál, filippíska 
Ah, kann PATREK að lesa 
og skrifa. 

Lesa. 

-Og skrifa. 

Já, hann alltaf lesa lesa 
lesa, líka íslensku. 

Ah. Ertu svona duglegur PATREK 
-Já, mér finnst gaman að lesa. 

Ah, það er fínt 

og hérna er skóladagatalið. 

Hérna sjáið þið hvenær 
fríin eru. 

Hérna er jólafrí og hérna 
er páskafrí. 

Já, já, ég skil. 

-Og bláu dagarnir eru 
starfsdagar kennaranna. 

-Já, starfsdagar. 

þá eru kennarar að vinna og læra 
-Og börn frí. 

Það er alveg rétt, þá eru 
kennararnir að vinna í skólanum 


og börnin eru heima. 



01:01:19,583 

Og gulu dagarnir eru 

01:01:19,828 --> 

foreldradagar. 

01:01:22,581 

-Foreldradagar. 

01:01:24,308 --> 

Um, þá koma pabbi og mamma 

01:01:29,336 

í heimsókn, og tala við kennarann. 

01:01:29,668 ~> 
01:01:31,465 

Ég skil foreldradagar. 

01:01:33,308 -> 

Kom inn. 

01:01:34,377 

Þetta er INGA hún er 

01:01:40,108 ~> 
01:01:41,746 

umsjónarkennarinn hans PATREKS. 

01:01:41,988 ~> 

Sæll vertu. 

01:01:43,137 

-Hæ. 

01:01:43,428 ~> 

Og þetta er pabbi hans PATREKS 

01:01:46,386 

FLA..KAFIRIRS.. 

01:01:46,588 ~> 

FLAVIO-FLAKAFIRS 

01:01:49,148 

-Komdu sæll og blessaður. 

01:01:49,868 ~> 

Og INGA ætlar að sýna 

01:01:52,177 

ykkur skólann. 

01:02:02,228 ~> 
01:02:03,377 

Þessa leið. 

01:02:08,268 ~> 

Þetta er skólastofan þín 

01:02:10,543 

PATREK. Hún er 

01:02:10,868 ~> 

númer átján (18). 

01:02:12,859 

-Já. 

01:02:13,308 ~> 

Skilurðu hvað ég er að segja? 

01:02:15,139 

-Já. 

01:02:15,428 ~> 

Hvað er þetta? 

01:02:18,181 

-Skólastofa númer átján (18). 

01:02:18,668 ~> 

Já auðvitað. 

01:02:21,262 

Og hér áttu að hengja 

01:02:21,508 ~> 

jakkann þinn á þennan 

01:02:24,068 

snaga. Þetta er þinn snagi. 

01:02:24,308 ~> 

Já. 

01:02:25,343 

-Eigum við að kíkja 

01:02:25,668 ~> 

inn í stofuna. 

01:02:27,101 

-Já. 

01:02:30,188 ~> 

Farð þú bara upp á 

01:02:32,065 

kennarastofu FLAVIO 

01:02:32,308 ~> 

og fáðu þér kaffisopa. 

01:02:33,741 

Komdu svo aftur þegar 

01:02:33,988 ~> 
01:02:35,387 

bjallan hringir. 

01:02:36,068 ~> 

En PATREK, hértökum 

01:02:39,663 

við alltaf ofan húfuna 

01:02:39,908 ~> 

áður en við förum inn 

01:02:41,978 

í kennslustund. 

01:02:50,868 ~> 

Komið þið sæl, krakkar, 

01:02:53,666 

þetta er hann PATREK. 

01:02:53,988 ~> 

Hann er nýr nemandi hér 

01:02:56,104 

í skólanum, hann er 

01:02:56,308 ~> 
01:02:58,060 

nýfluttur utan af landi. 

01:02:58,788 -> 

PATREK, þessi bekkur 

01:03:07,184 

heitir níu 1 (9-1). 

01:03:07,428 ~> 

Og 1 vegna þess að þeir 

01:03:09,384 

eru nefndir eftir nöfnum 



01:03:09,588 --> 
01:03:13,297 
01:03:13,628 ~> 
01:03:16,142 
01:03:17,148 ~> 
01:03:19,343 
01:03:19,628 ~> 
01:03:22,506 
01:03:23,268 ~> 
01:03:25,907 
01:03:26,108 ~> 
01:03:29,464 
01:03:29,708 ~> 
01:03:32,586 
01:03:33,068 ~> 
01:03:35,343 
01:03:35,588 ~> 
01:03:38,819 
01:03:39,228 ~> 
01:03:41,503 
01:03:47,348 ~> 
01:03:50,420 
01:03:50,708 ~> 
01:03:53,097 
01:03:53,508 ~> 
01:03:57,786 
01:03:58,108 ~> 
01:04:00,144 
01:04:00,428 ~> 
01:04:01,827 
01:04:02,988 ~> 
01:04:04,546 
01:04:04,908 ~> 
01:04:07,263 
01:04:07,508 ~> 
01:04:09,419 
01:04:13,548 -> 
01:04:14,867 
01:04:15,428 ~> 
01:04:17,464 
01:04:17,828 ~> 
01:04:19,500 
01:04:31,788 ~> 
01:04:33,460 
01:04:33,668 ~> 
01:04:35,784 
01:04:51,508 ~> 
01:04:54,705 
01:04:54,948 ~> 
01:05:01,057 
01:05:01,268 ~> 
01:05:04,624 
01:05:04,988 ~> 
01:05:07,821 
01:05:09,548 -> 
01:05:12,620 

01:05:13,468 ~> 


kennaranna. Nöfnum 
bekkjakennaranna. Og I 
er fyrsti stafurinn í mínu 
nafni, ég heiti INGA. 

Ég ætlast til að þið takið 
vel á móti honum 
og að honum geti liðið sem 
best hérna hjá okkur 
PATREK, til að byrja með 
þá situr þú þarna hjá honum 
GUÐJÓNI í gluggaröðinni til 
hægri, þú getur síðan fært 
þig, þegar þú hefur valið þér 
vini hérna. 

Og krakkar, hvað segjum við 
við PATREK núna. 

Velkominn í Réttarholtsskóla, 
PATREK.. 

Komdu, PATREK, þú átt að 
sitja hérna hjá mér. 

Krakkarnir voru að læra um 
landið, PATREK, hvaðan ert þú? 
Filippseyjum. 

-Já, frá hvaða borg? 

Sebu. 

-Já, já, ertu frá Sebu? 

Já... 

Ah, og krakkar, munið þið 
hvað höfuðborg Filippseyja 
heitir. 

RAGNHEIÐUR. 

-Manilla. 

Ah, getur þú komið hérna 
upp að töflu og sýnt okkur 
hvar Manilla er á kortinu. 

-Hérna. 

Já. 

Jæja krakkar mínir þá eruð 
þið búin í dag. 

Þakka ykkur fyrir daginn. 

En þú PATREK, ég ætla 
biðja þig að sitja aðeins 
eftir, ég ætla að tala við 
þig nokkur orð. 

Krakkarnir fá yfirleitt mat 
um miðjan dag og þau 
taka yfirleitt með sér nesti. 

Þá, jógurt, skyr, ávexti 
eða samlokur, svo geta þau 
líka keypt mjólkurmiða hérna 
í skólanum 

Og svo er hér innkaupalisti. 

Og á honum er skólataska. 


blýantur. 



skrúfblýantur, 


01:05:15,106 

01:05:15,588 -> 
01:05:17,146 
01:05:17,948 ~> 
01:05:19,176 
01:05:20,268 ~> 
01:05:21,496 
01:05:22,988 ~> 
01:05:24,660 
01:05:25,148 -> 
01:05:26,866 
01:05:27,108 ~> 
01:05:28,541 
01:05:29,148 ~> 
01:05:30,820 
01:05:31,748 ~> 
01:05:33,101 
01:05:34,108 ~> 
01:05:36,099 
01:05:36,348 ~> 
01:05:38,942 
01:05:39,308 -> 
01:05:41,981 
01:05:42,708 ~> 
01:05:47,418 
01:05:47,668 -> 
01:05:50,944 
01:05:52,468 ~> 
01:06:00,466 
01:06:03,348 ~> 
01:06:11,585 
01:06:11,828 ~> 
01:06:13,341 
01:06:16,348 ~> 
01:06:18,464 
01:06:19,788 ~> 
01:06:23,986 
01:06:25,108 ~> 
01:06:32,458 
01:06:32,668 ~> 
01:06:37,788 
01:06:38,108 ~> 
01:06:41,180 
01:06:41,428 ~> 
01:06:46,218 
01:06:46,628 ~> 
01:06:48,346 
01:06:48,588 ~> 
01:06:50,544 
01:06:50,868 ~> 
01:06:54,463 
01:06:55,508 ~> 
01:06:58,022 
01:06:58,348 ~> 
01:07:00,987 
01:07:01,508 ~> 
01:07:05,137 


strokleður, 

yddari, 

trélitir, 

tússlitir, 

pennaveski, 

reglustrika 

og mappa. 

Svo eru hér líka þessar bækur, 

en þeim þarf hann að skila 
aftur í vor. 

Já. Við gerðum líka svoleiðis 
á ísafirði. 

Já, svo er það á fimmtudögum 
og föstudögum þá er PATREK 
í leikfimi. 

Og þá þarf hann að hafa með sér 
íþróttatösku og í henni þarf að 
vera bolur, íþróttabuxur, 
íþróttaskór og handklæði, 
því á eftir tíma fara börnin 
í sturtu. 

Já, þá held ég að þetta sé 
allt komið. 

Orðaforðinn sem við ætlum 
að taka fyrir í dag fjallar um 
að byrja í skóla. AMú, hvað 
dettur þér í hug, hvað hugsarðu 
um þegar þú ert að fara að byrja 
í skóla, hvað þarf maður að gera? 
Hvað gerir maður í skóla þegar 
maður er lítill og er að byrja 
í skóla. Að læra að ... 

-Skrifa. 

Skrifa. 

-Að lesa. 

Lesa. 

-Að tala. 

Kannski tala já. 

-Nýtt tungumál. 

Kannski læra nýtt tungumál. 

-Já. 

Ert þú búinn að vera í skóla 
á íslandi? 

Já, stuttan tíma. 

-í stuttan tíma, jamm. 



01:07:05,548 ~> 

Og þar varstu að læra að 

01:07:09,427 

læra að lesa íslensku. 

01:07:09,668 ~> 

Já, já. 

01:07:14,344 

-En hvert er móðurmál þitt 

01:07:14,988 ~> 

hvaða tungumál talar þú 

01:07:17,946 

heima? 

01:07:18,388 ~> 

Ah, margir. 

01:07:22,267 

-Mörg já. 

01:07:22,668 ~> 

Já, Hindí. 

01:07:25,387 

-Hindí. 

01:07:26,228 ~> 

Og Maliana. 

01:07:30,585 

-Bíddu... 

01:07:30,788 ~> 

Maliana. 

01:07:32,904 

-Maliana já. Og.. 

01:07:33,188 ~> 

Og ensku. 

01:07:36,305 

-Og ensku. Hum. 

01:07:36,548 ~> 

Og talarðu, þetta allt 

01:07:38,300 

svona, blandar þessu saman? 

01:07:38,548 ~> 

Já. 

01:07:42,223 

-Já, og hvernig finnst þér þá 

01:07:42,468 ~> 

að læra íslensku? 

01:07:45,221 

-Mjög erfitt. 

01:07:45,708 ~> 

Mjög erfitt. 

01:07:49,860 

Hvaða tungumál er talað 

01:07:50,148 ~> 

heima á heimili þínu? 

01:07:53,618 

KRISTÓFER. 

01:07:54,348 ~> 

Hérna, ég hérna heima bara saman 

01:07:58,136 

og hérna ég tala hérna ég er 

01:07:58,428 ~> 

hérna frá Póllandi, ég tala bara 

01:08:03,377 

stundum hérna pólsku. 

01:08:03,708 ~> 

Og allan daginn hérna, tala 

01:08:08,657 

íslensku og stundum ensku. 

01:08:08,948 ~> 

Og margir hérna félagar mínir 

01:08:12,099 

hérna tala ítalska, ég get líka 

01:08:12,308 ~> 

talað ítalska. 

01:08:15,141 

-Þannig að þú talar ítölsku, 

01:08:15,348 ~> 

pólsku og ensku. 

01:08:16,906 


01:08:17,148 ~> 

Og þýsku líka. 

01:08:21,699 

-Og þýsku, þýsku. 

01:08:22,748 ~> 

Þá erum við komin að þessu 

01:08:25,706 

erfiða, þýsku. 

01:08:26,348 ~> 

Hvað er þetta? JULIE... 

01:08:29,067 

-Þýsku. 

01:08:29,308 ~> 

Já. 

01:08:30,980 

-Þýskaland. 

01:08:31,268 ~> 

Þýskaland, þýska. 

01:08:33,941 

Hum. 

01:08:35,788 ~> 

Við skulum bara skoða 

01:08:38,097 

þennan bókstaf hérna. 

01:08:38,908 ~> 

Við erum að tala um orðaforða. 

01:08:41,502 

getum við líka skoðað 

01:08:41,748 -> 

þennan bókstaf. 

01:08:46,868 

Þ.Þ. Hérna eru tennurnar 

01:08:47,148 ~> 

og tungan fer út fyrir. 

01:08:53,337 

Þ,..Þ..Þ, ÞÝSKALAND. 

01:09:00,308 ~> 

Þegar þið flytjið til íslands 



01:09:04,347 

01:09:04,628 --> 
01:09:07,859 
01:09:08,108 --> 
01:09:11,259 
01:09:11,628 ~> 
01:09:19,023 
01:09:23,308 -> 
01:09:26,505 
01:09:26,748 ~> 
01:09:29,387 
01:09:31,308 ~> 
01:09:36,336 
01:09:36,828 ~> 
01:09:39,581 
01:09:39,868 ~> 
01:09:44,100 
01:09:47,348 ~> 
01:09:49,543 
01:09:49,988 ~> 
01:09:53,697 
01:09:53,828 ~> 
01:09:56,945 
01:09:57,228 ~> 
01:09:58,866 
01:09:59,108 ~> 
01:10:00,587 
01:10:00,788 ~> 
01:10:05,498 
01:10:05,748 -> 
01:10:11,539 
01:10:12,708 ~> 
01:10:17,623 
01:10:19,988 ~> 
01:10:23,617 
01:10:24,388 ~> 
01:10:29,143 
01:10:29,388 ~> 
01:10:33,142 
01:10:33,428 ~> 
01:10:35,988 
01:10:36,748 -> 
01:10:38,898 
01:10:39,308 ~> 
01:10:44,098 
01:10:44,348 ~> 
01:10:48,102 
01:10:48,428 ~> 
01:10:55,345 
01:10:55,588 ~> 
01:10:58,944 
01:10:59,148 -> 
01:11:12,425 
01:11:14,068 ~> 
01:11:17,026 
01:11:17,348 -> 
01:11:18,701 


þá þurfið þið að fylla út 

allskonar pappíra og skrifa 
allt mögulegt. Og meðal 
annars þurfið þið að skrifa 
Tölu...tölu... 

Já. 

-Tölu, kannski 120264-9999. 

Hvað er þetta hérna. 

-Kennitala, kennitala. 

Kennitala, kennitala 

Hvað stendur hérna? KRISTÓFER? 
-Það er hérna tölur tvo. 

Já. 

-Þetta kemur, ein tvo. Já. 

En ef þú segirtólf. 

-Tólf, já, tólf hérna núll tvo 
Hvenær er hann fæddur 
þessi maður? 

Eh, hvenær hérna. 

-Tólfta. 

Tólfta hérna febrúar 
-Já. 

Sextíu ogfjögur. 

-Nítján hundruð sextíu og fjögur. 
Já. 

-Svo er kannski enginn með 
níu, níu, níu, níu. Ég veit það ekki. 
Já, og eitt af því sem maður 
þarf alltaf að vera að fylla út. 

Það er lögheimili. Lögheimili. 

Hvar áttu heima? 

NATASIA, hvar átt þú heima? 

Hvar áttu heima? 

-Hverfisgata 50. 

Um, þá er það, ef þú ert skráð 
"registrated" ef þú ert skráð þar 
þá er það lögheimili. 

Svo að maður verður að byrja 
á því að skrifa nafn. 

-Já. 

Kennitala. 

-Já. 

Og lögheimili, heimilisfang. 

-Já. 

Umm. 

En svo er eitt alveg stórkostlegt 
sem minnst er á hérna í þessum 
þessum þætti, og það er svo langt 
orð að maður þarf eiginlega að 
taka tilhlaup þegar maður ætlar 
að fara að skrifa það. 
DVALARLEYFISSKÍRTEINI. 

Uff, það verður gaman að æfa 
sig á þessu. 

Já. 

-KRISTÓFER, lestu þetta fyrir mig... 



01:11:18,948 ~> 
01:11:22,987 
01:11:23,268 ~> 
01:11:32,063 
01:11:32,668 ~> 
01:11:36,980 
01:11:37,308 ~> 
01:11:41,540 
01:11:42,588 ~> 
01:11:44,624 
01:11:44,908 ~> 
01:11:47,183 
01:11:47,428 ~> 
01:11:48,747 
01:11:50,908 ~> 
01:11:55,902 
01:11:56,988 ~> 
01:12:00,742 
01:12:01,028 ~> 
01:12:03,496 
01:12:03,828 ~> 
01:12:07,104 
01:12:07,348 -> 
01:12:09,657 
01:12:10,388 ~> 
01:12:14,176 
01:12:14,468 ~> 
01:12:28,144 
01:12:33,948 ~> 
01:12:37,861 
01:12:40,148 ~> 
01:12:43,424 
01:12:44,548 ~> 
01:12:47,460 
01:12:48,788 ~> 
01:12:52,986 
01:12:54,188 ~> 
01:12:57,498 
01:12:57,908 ~> 
01:13:01,696 
01:13:05,268 ~> 
01:13:09,546 
01:13:09,788 ~> 
01:13:15,499 
01:13:17,508 ~> 
01:13:21,023 
01:13:26,068 ~> 
01:13:29,743 
01:13:30,628 ~> 
01:13:34,587 
01:13:35,028 ~> 
01:13:38,065 
01:13:38,388 ~> 
01:13:40,663 
01:13:40,908 ~> 
01:13:46,619 

01:13:46,988 ~> 


Dvalaleysiss... 

-Við tökum þetta aftur. 
Dvalar-leyfis-skírteini. 

Dvalar, það er að vera hérna. 
Leyfi, "permission, permission", 
leyfi... 

Skírteini, svona kort. 

Uff. 

Já. 

-Já, og þetta sem sagt 
er svona lítið skírteini. 

-Já, 

lítið kort. 

Já. 

Nú, maður lærir að lesa 
og maður lærir að ... 

Skrifa, skrifa. 

- Skrifa og maður lærir að .. 

Tala, tala. 

-Tala, og svo kannski lærir 
maður pínulítið svona... 
íþróttir. 

-Já, fþróttir, leikfimi. 

Hvaða fleiri fög eru kennd 
í skólum? 

Fög. Fög.FöG. 

Til dæmis, hvað stendur hér? 
LANDAFRÆÐI. 

Fleiri fög. 

Landafræði. Ok. 

Og tungumál. 

Á íslandi læra krakkarnir 
ensku og dönsku. 
og í sumum skólunum er 
hægt að læra þýsku og frönsku. 
Já.Já. 

-Já. Tungumál. TUNGUMÁL. 

Og fleiri fög.... 

Hvað lærum við meira í skólum? 
List. 

-Já kannski myndlist, myndlist. 
Tónlist. 

-Og TÓNLIST, flott. 

Og handaverk. 

-Og handverk, handavinnu 
köllum við það. Það er að segja 
það er líka kallað smíði. 

Já, ég ætlaði að fara segja það 
sem strákarnir eru í. 

En sem betur fer er það nú 
þannig að það eru stelpur 
og strákar sem fá að læra að 
smíða, búa til borð 


smíða borð smíða .... 




01:13:49,707 

-Stól. 

01:13:50,028 --> 

Og smíða .. til þess að setja 

01:13:53,020 

Bækur í... 

01:13:53,508 --> 

Skápur. 

01:13:54,657 

-Eða. 

01:13:54,908 --> 

Hilla. 

01:13:59,504 

-Hilla. Að smíða heitir það 

01:13:59,908 -> 

að smíða. 

01:14:05,426 

En hvað þarf maður að hafa með 

01:14:09,508 -> 

Á maður bara að koma með 

01:14:11,180 

plastpoka með... 

01:14:11,428 ~> 

Bækur. 

01:14:14,261 

-Með bækur kannski... 

01:14:15,268 ~> 

Skólatösku. 

01:14:19,898 

-Skólatösku, skólatösku. 

01:14:20,908 ~> 

Pennaveski. 

01:14:23,502 

-Hvað heitir... 

01:14:23,748 ~> 

Blýant, blýant. 

01:14:25,420 

-Þetta er blýantur, það er 

01:14:25,668 ~> 

hann blýantur. 

01:14:28,307 

Og hvað heitir þetta hérna... 

01:14:28,668 ~> 

Þetta er hérna hún.... 

01:14:32,343 

-Hún, strokleður, stokleður.. 

01:14:32,628 ~> 

Strokleður. 

01:14:36,462 

-Mjög fínt, þetta svona stroka út. 

01:14:37,028 ~> 

Sko...strokleður, strokleður. 

01:14:41,579 

en svo til þess að geti notað 

01:14:41,748 ~> 

þennan blýant, þá verð ég að 

01:14:45,661 

eiga svona, ég get fengið lánað 

01:14:46,068 ~> 

ég þarf ekki endilega að eiga 

01:14:48,662 

þetta sjálf, sko, ég get fengið 

01:14:49,028 ~> 

lánað. Hvað heitir þetta hérna... 

01:14:51,462 


01:14:51,828 ~> 

Yddari. 

01:14:54,786 

-Yddari, yddari til þess 

01:14:55,028 ~> 

að gera odd hérna á blýantinn. 

01:14:59,943 

Flott, svo þarf maður víst 

01:15:00,188 ~> 

ef maður er svona aðeins að 

01:15:03,146 

monta sig, þá þarf maður að 

01:15:03,428 -> 

eiga. Skrúf... 

01:15:07,626 

-Skrúfblýantur. 

01:15:07,988 ~> 

Skrúfblýant, og þetta er... 

01:15:10,297 

-Penni. 

01:15:11,548 ~> 

Og hvað er þetta hérna? 

01:15:15,018 

-Lím... 

01:15:15,348 -> 

Límstift, límstift. 

01:15:19,182 

Þetta heitir? 

01:15:19,388 -> 

Límband. 

01:15:22,505 

-Límband. Já þetta er svona 

01:15:22,708 ~> 

kannski frekar fátæklegt, svo þarf 

01:15:25,984 

maður að eiga liti til þess 

01:15:26,228 ~> 

að lita líka. 

01:15:29,584 

En þetta er til í öllum skólum 

01:15:30,068 -> 

hvað er þetta... 

01:15:33,743 

-Kennaratyggjó. 

01:15:33,988 ~> 

Kennaratyggjó. 

01:15:37,424 

Orðaforða kaflans um 



01:15:37,708 ~> 
01:15:39,187 

skólann er þá lokið... 

01:16:42,759 ~> 
01:16:49,631 

„Viltu læra íslensku?" 

01:16:53,759 ~> 


01:16:56,227 

19. þáttur: Ólafur á ferðalagi 

01:16:56,519 ~> 
01:16:58,237 

Sigrún. 

01:16:58,559 ~> 

Sigrún mín. 

01:17:00,072 

-Já. 

01:17:00,319 ~> 

Horfðir þú á veðurfréttirnar 

01:17:02,787 

í gær? -Nei.. 

01:17:03,159 ~> 

Við skulum skoða 

01:17:05,957 

veðurfréttirnar í blaðinu. 

01:17:07,039 ~> 

Við skulum sjá. 

01:17:09,473 

-Hérna er þetta. Já. 

01:17:09,999 ~> 

Það verður gott veður 

01:17:11,671 

fyrir norðan, sjáðu. 

01:17:11,959 ~> 
01:17:14,348 

Já, sól og sextán stiga hiti. 

01:17:14,679 ~> 
01:17:15,998 

Hvert eruð þið að fara? 

01:17:16,159 -> 

Við erum að fara í Mývatnssveit 

01:17:19,196 

í útilegu og fjallgöngu. 

01:17:19,599 ~> 

Hvar er það? 

01:17:22,671 

Sjáðu, hérna er Mývatn. 

01:17:22,999 ~> 
01:17:26,196 

Já. Er þetta ekki rigning? 

01:17:26,879 ~> 

Þetta merkir ský. 

01:17:29,916 

Já,jájá. 

01:17:31,119 ~> 
01:17:32,552 

Já, en þetta hér, hvað er þetta? 

01:17:32,879 ~> 
01:17:34,949 

Þetta merkir þoka. 

01:17:35,279 ~> 

Bíddu er það sama og... 

01:17:40,592 

fog á ensku? 

01:17:40,839 ~> 
01:17:42,113 

Já, einmitt, einmitt. 

01:17:42,439 ~> 

Já, já, það er ekki mikil þoka 

01:17:47,467 

í Winnipeg þar sem ég bý. 

01:17:47,919 ~> 
01:17:49,398 

Er það ekki? Nei. 

01:17:49,839 ~> 

Ólafur. Já. 

01:17:53,798 

Sjáðu, þetta eru Vestfirðir. 

01:17:54,599 ~> 

Já, þar voru amma þin og afi. 

01:17:57,033 

Já, já ég veit. 

01:17:57,319 -> 

Er þá ísa..ísafjörður einhvers staðar 

01:18:00,789 

hér. 

01:18:01,079 ~> 

Alveg rétt, ísafjörður er hér. 

01:18:03,309 

Já,já. 

01:18:03,559 ~> 
01:18:04,878 

Það er mjög fallegt á ísafirði. 

01:18:05,119 -> 

Já, en hvernig er veðrið á 

01:18:09,078 

Snæfellsnesi? Ég er að fara 

01:18:09,319 -> 
01:18:11,196 

til Grundarfjarðar á morgun. 


01:18:11,479 --> 
01:18:15,791 
01:18:16,039 --> 
01:18:17,995 
01:18:18,439 --> 
01:18:20,077 
01:18:20,399 --> 
01:18:21,673 
01:18:21,919 ~> 
01:18:23,238 
01:18:23,519 ~> 
01:18:28,070 
01:18:28,839 -> 
01:18:30,875 
01:18:31,199 ~> 
01:18:32,871 
01:18:34,439 ~> 
01:18:36,953 
01:18:37,279 ~> 
01:18:38,758 
01:18:39,959 ~> 
01:18:44,953 
01:19:02,759 ~> 
01:19:04,351 
01:19:04,639 ~> 
01:19:06,630 
01:19:06,919 ~> 
01:19:09,877 
01:19:10,159 ~> 
01:19:11,638 
01:19:11,999 ~> 
01:19:14,388 
01:19:14,719 ~> 
01:19:16,277 
01:19:16,519 ~> 
01:19:17,508 
01:20:15,119 ~> 
01:20:16,438 
01:20:16,679 ~> 
01:20:19,239 
01:20:19,439 ~> 
01:20:20,474 
01:20:20,719 ~> 
01:20:22,471 
01:20:23,159 -> 
01:20:26,071 
01:20:26,319 ~> 
01:20:28,708 
01:20:28,919 ~> 
01:20:31,991 
01:20:32,239 ~> 
01:20:34,116 
01:20:34,399 ~> 
01:20:36,037 
01:20:36,279 ~> 
01:20:40,636 

01:20:43,799 ~> 


Sjáðu, hér er Snæfellsnes já, 
það verður mjög gott veður, 
hálfskýjað og hálf sól. 

Já, og ekki mikill vindur? 

Það verður ekki hvasst. 

Nei. 

Hvernig kemstu þangað? 

í rútu, með rútu ég er með svona 
svona ... hvað..heitir það? 
Bækling. 

Já, svona á..ætl... 
áætlun, áætlun. 

Já Það heitir áætlun. 

Rútan fer klukkan níu í 
fyrramálið. 

Já...já. 

Það verður kannski...kannski 
gaman. Segi ég ekki gaman? 
Bæjarleiðir, góðan dag. 

Góðan dag, áttu bíl? 

Já, já. 

Geturþú sent hann í 
Grjótahlíð 1 7. 

Grjótahlíð 1 7, takk. 

Já, hvenær kemur hann. 

Mjög fljótlega. 

Takk. 

Já, takk, sömuleiðis. 

Góðan daginn. 

Góðan daginn. 

Ég ætla að kaupa rútumiða 
til Grundarfjarðar. 

Hvað kostar hann? 

Aðra leiðina eða fram og 
til baka? 

Fram og til baka, fyrirgefðu 

ég skil ekki. 

Fram og til baka skilurðu, 
þú veist, Reykjavík 
Grundarfjörður, Reykjavík. 

Já..já. Nei, bara.aðra leiðina 
Reykjavík, Grundarfjörður. 

Miðinn kostar tvö þúsund og 
átta hundruð krónur. 

Já. Gerðu svo vel. 

Takk. 

Hvenær, hvenær fer rútan? 




01:20:46,108 

01:20:46,319 --> 
01:20:48,674 
01:20:49,799 --> 
01:20:51,391 
01:20:51,719 ~> 
01:20:53,596 
01:20:54,439 ~> 
01:20:57,590 
01:20:58,439 ~> 
01:21:00,270 
01:21:00,799 ~> 
01:21:03,518 
01:21:03,919 ~> 
01:21:07,958 
01:21:08,839 ~> 
01:21:11,148 
01:21:11,399 ~> 
01:21:13,993 
01:21:14,239 ~> 
01:21:16,628 
01:21:16,879 ~> 
01:21:19,109 
01:21:19,319 ~> 
01:21:20,672 
01:21:20,879 ~> 
01:21:25,873 
01:21:26,199 ~> 
01:21:27,712 
01:21:27,959 ~> 
01:21:31,554 
01:21:31,839 ~> 
01:21:33,750 
01:21:33,999 ~> 
01:21:37,150 
01:21:37,599 ~> 
01:21:40,716 
01:21:40,999 ~> 
01:21:43,752 
01:21:44,079 ~> 
01:21:45,432 
01:21:45,839 ~> 
01:21:49,832 
01:21:50,079 ~> 
01:21:53,071 
01:21:53,439 ~> 
01:21:54,588 
01:21:55,319 ~> 
01:21:57,196 
01:21:57,479 ~> 
01:21:58,309 
01:22:52,759 ~> 
01:22:56,513 
01:22:59,199 ~> 
01:23:05,672 
01:23:35,519 ~> 
01:23:38,272 


Hún fer klukkan níu. 

Gjörðu svo vel. 

Hvar, hvar er hún? 

Hún er þarna fyrir framan 
húsið. 

Það, það eru margar rútur 
fyrir framan húsið. 

Hvaða rútu á ég að fara í? 

Það er þessi þarna, hún er 
græn. 

Já, græn já, hvenær verð ég 
kominn til Grundarfjarðar? 

Rútan er þrjá tíma og fjörtíu 
og fimm mínútur á 
leiðinni frá Reykjavík til 
Grundarfjarðar, en hún 
stoppar fimmtán mínútur í 
Borgarnesi. Já. 

Þannig að þú ættir að vera 
komin um klukkan 
eitt til Grundarfjarðar. 

Já, fínt. 

Já, fer rútan frá Grundarfirði 
alla daga? 

Já á mánudögum, þriðjudögum 
föstudögum og laugardögum. Já. 

Þá fer hún tvisvar á dag. Já. 

En á miðvikudögum, fimmtudögum 
og sunnudögum einu sinni á dag. 
Já. 

Má ég? Gjörðu svo vel. 

Takk, allt í lagi. 

Þakka þér kærlega fyrir. 

Heyrðu, ertu ekki íslenskur? 

Nei..nei, ég er, ég er, ég er 
hálfur íslendingur. 

Mamma mín er íslensk, en ég 
er frá Kanada. 

Þú talar góða íslensku. 

Takk, bless bless. 

Góða ferð. 

Takk. 

Farþegar til Grundarfjarðar, 
brottför er eftir tvær mínútur. 
Borgarnes, við stoppum þar í 
fimmtán mínútur, Grundarfjörður. 
Hvar er rútan til Grundarfjarðar? 



Rútan var að fara. 


01:23:39,039 --> 
01:23:40,631 
01:23:40,999 --> 
01:23:43,672 
01:23:43,999 --> 
01:23:46,559 
01:23:46,959 --> 
01:23:48,677 
01:23:49,519 ~> 
01:23:50,838 
01:23:53,279 ~> 
01:23:55,315 
01:23:56,999 ~> 
01:23:59,513 
01:24:01,079 ~> 
01:24:02,637 
01:24:03,039 ~> 
01:24:04,472 
01:24:16,159 ~> 
01:24:18,548 
01:24:18,759 ~> 
01:24:19,828 
01:24:20,079 ~> 
01:24:21,398 
01:24:45,759 ~> 
01:24:50,549 
01:24:51,679 ~> 
01:24:54,352 
01:24:54,639 ~> 
01:24:56,994 
01:24:57,759 ~> 
01:24:59,750 
01:25:00,119 ~> 
01:25:02,314 
01:25:02,599 ~> 
01:25:03,554 
01:25:03,799 ~> 
01:25:06,029 
01:25:08,199 ~> 
01:25:13,114 
01:25:14,519 ~> 
01:25:18,432 
01:25:18,919 ~> 
01:25:21,638 
01:25:21,959 -> 
01:25:27,716 
01:25:28,239 ~> 
01:25:32,357 
01:25:33,239 ~> 
01:25:36,151 
01:25:36,399 ~> 
01:25:39,914 
01:25:40,239 ~> 
01:25:42,912 
01:25:49,599 ~> 
01:25:52,591 

01:25:53,039 ~> 


Ég kallaði út í rútuna tveimur 
mínútum fyrir brottför. 

Heyrðir þú það ekki? 

Nei, ég heyrði það ekki. 

Hvað á ég að gera? 

Bíddu, ég skal redda þessu. 

Halli, hvar ertu? 

Já, það er farþegi hérna sem 
missti af rútunni. 

Allt í lagi takk, bless. 

Komdu hann bíður eftir þér. 

Já. 

Rútan stoppar í biðskýlinu þarna, 
flýttu þér. 

Já, já þakka þér fyrir. 

Það var ekkert, góða ferð. 

Orðaforðinn sem tekinn verður 
fyrir í dag tengist veðri. 

Þið hafið nú líklega tekið eftir 
því að það er talað frekar mikið 
um veðrið á íslandi. Ha. 

Finnst ykkur það? 

Talað mikið um veðrið. 

Já, já, allan daginn. 

Já, allan daginn. 

Allan daginn, góðan daginn. 

Hvernig er veðrið í dag 
Kristófer? 

Já, þetta er allt í lagi, þetta er 
fínt veður, sólin og hiti mikill. 

Mikill hiti og sól og svona. Það 
er nú kannski ekki. 

Gaman, og gaman, veðrið getur 
verið skemmtilegt. 

En það eru ...þetta hvíta á 
himninum, hvað heitir það? 
Skýin...skýin, skýjað, skýjað. 

En stundum þá sér maður ekki neitt, 
maður er að keyra, kannski 
einhvers staðar hérna lengst uppi 
á fjöllum, og sér ekki neitt. 

Þoka. 

Það heitir þoka. ÞOKA. 

Rigning, rigning, 

og svo þetta hvíta sem kemur? 

Snjór, snjór. 



01 : 25 : 56,031 

01 : 25 : 56,399 --> 
01 : 25 : 59,197 
01 : 25 : 59,959 ~> 
01 : 26 : 03,110 
01 : 26 : 03,399 ~> 
01 : 26 : 07,438 
01 : 26 : 07,719 -> 
01 : 26 : 09,949 
01 : 26 : 10,839 ~> 
01 : 26 : 14,878 
01 : 26 : 15,359 -> 
01 : 26 : 16,838 
01 : 26 : 17,599 ~> 
01 : 26 : 21,638 
01 : 26 : 22,239 ~> 
01 : 26 : 28,678 
01 : 26 : 28,919 ~> 
01 : 26 : 34,710 
01 : 26 : 34,919 ~> 
01 : 26 : 37,433 
01 : 26 : 37,799 ~> 
01 : 26 : 40,233 
01 : 26 : 40,719 ~> 
01 : 26 : 46,271 
01 : 26 : 46,479 ~> 
01 : 26 : 50,108 
01 : 26 : 50,679 ~> 
01 : 26 : 56,754 
01 : 26 : 57,999 ~> 
01 : 27 : 01,548 
01 : 27 : 01,919 ~> 
01 : 27 : 04,877 
01 : 27 : 05,199 ~> 
01 : 27 : 09,590 
01 : 27 : 09,919 ~> 
01 : 27 : 12,672 
01 : 27 : 13,759 ~> 
01 : 27 : 19,038 
01 : 27 : 19,799 -> 
01 : 27 : 25,237 
01 : 27 : 26,039 ~> 
01 : 27 : 30,032 
01 : 27 : 30,639 ~> 
01 : 27 : 35,997 
01 : 27 : 36,399 ~> 
01 : 27 : 38,151 
01 : 27 : 38,479 ~> 
01 : 27 : 39,992 
01 : 27 : 40,279 ~> 
01 : 27 : 41,348 
01 : 27 : 41,599 ~> 
01 : 27 : 44,033 
01 : 27 : 44,319 ~> 
01 : 27 : 45,593 
01 : 27 : 46,479 ~> 
01 : 27 : 49,357 


Snjór. 

Og rok líka. 

Rok það er stundum rok. Já. 

Rok, 

er þetta veðrið sem við kunnum? 

Er ekkert svona gott veður? 
Stormur. 

Stormur já, það er mjög gott 
veður, það er mjög gott veður. 

Og sól. 

Þetta er mikið betra. 

Þetta er mikið betra. 

Hérna höfum við íslandskortið 
hérna höfum við íslandskortið 
Og, og það er sagt, ég veit 
ekki hvort ég sé að segja satt 
að það sé oft ansi gott veður 
á Austfjörðum á sumrin. 

Og reyndar er nú stundum gott 
veður hérna líka. 

Rúta, hvað er rúta, Amú? 

Ah, út um landið. 

Já, með mörgum farþegum. 

Já. 

Já, stór bíll með mörgum farþegum. 
Já, en hver er þá munurinn á rútu 
og strætó. Julie? 

Stætó er í borg. 

Já. 

Rúta er úti á landi. 

Alveg rétt. 

Og strætó er stytting á 
strætisvagni. 

Stætisvagn. 

Stætisvagn. 

Já, og segðu mér nú, Julie, hvar 
hefur þú komið á íslandi? 

Bara á Snæfellsnes, 
á Snæfellsnes. 

Og norður upp í Djúpuvík. 

Upp í Djúpuvík. Nú byrjar þetta 
Hérna, bíddu, bíddu, hérna er hún. 
Hvað varstu að gera þar. 

Drauga... 

Varstu að leita að draugum? 

Já. 

Fannstu draug þar? 

Já. 

Frábært, en Marko, hvar hefur þú 
komið? 



01 : 27 : 50,239 --> 

í Siglufjörður. 

01 : 27 : 52,673 


01 : 27 : 52,959 --> 

Já, þú hefur komið í Siglufjörð. 

01 : 27 : 56,713 

í Siglufjörð. 

01 : 27 : 57,039 --> 

Koma í Siglufjörð. 

01 : 27 : 59,189 


01 : 27 : 59,519 --> 

Og hvað varstu að gera 

01 : 28 : 01,430 

á Siglufirði? 

01 : 28 : 01,719 --> 

Á skíði. í Siglufirði. 

01 : 28 : 03,949 


01 : 28 : 04,439 ~> 

Já, á skíðum. 

01 : 28 : 07,078 

Já. 

01 : 28 : 07,959 ~> 

En Amú? 

01 : 28 : 11,031 

Bara í Reykjavík. 

01 : 28 : 11,399 ~> 

Já, þú hefur haldið þig hérna 

01 : 28 : 13,913 

í Reykjavík. 

01 : 28 : 14,279 ~> 

Já, en Kristófer, hann kannski fer 

01 : 28 : 18,352 

með þér næsta sumar. 

01 : 28 : 18,639 ~> 

Já, já. 

01 : 28 : 19,833 


01 : 28 : 20,199 ~> 

En Kristoff, hvar hefur þú komið? 

01 : 28 : 21,598 


01 : 28 : 21,919 ~> 

Ég hérna komið alian hringinn á 

01 : 28 : 25,434 

íslandi. 

01 : 28 : 25,759 ~> 

Sem sagt, allan hringinn 

01 : 28 : 28,068 

mörgum sinnum. 

01 : 28 : 28,359 ~> 

Já, já...en hvað segir þú... 

01 : 28 : 33,433 

af þeim stöðum sem þú hefur 

01 : 28 : 33,719 ~> 

komið Júlí? 

01 : 28 : 35,710 

Ha? 

01 : 28 : 35,999 ~> 

Hver finnst þér fallegasti 

01 : 28 : 38,035 

staðurinn, skemmtilegasti 

01 : 28 : 38,319 ~> 

staðurinn, af þeim sem þú hefur 

01 : 28 : 39,832 

komið? 

01 : 28 : 40,279 ~> 

Skagaströnd. 

01 : 28 : 44,477 

Á Skagaströnd. Frábært. 

01 : 28 : 45,159 ~> 

Jæja, við skulum sleppa þessu núna. 

01 : 28 : 47,070 


01 : 28 : 49,039 ~> 

Þegar við erum búin að tala um þessi 

01 : 28 : 51,792 

farartæki. 

01 : 28 : 52,039 ~> 

Ég er með sólgleraugu núna því 

01 : 28 : 54,473 

það er alltaf svo gott veður hjá mér. 

01 : 28 : 54,759 ~> 

Búin að tala um þessi farartæki, 

01 : 28 : 58,752 

rúta og strætó, en ég get ekki 

01 : 28 : 58,999 -> 

farið alltaf allt í rútu, stundum 

01 : 29 : 04,357 

þarf ég að panta bíl. 

01 : 29 : 05,719 ~> 

Panta leigubíl. 

01 : 29 : 08,472 

Hvað geri ég þá? 

01 : 29 : 08,759 ~> 

Hvað þýðir að panta leigubíl. 

01 : 29 : 10,954 

Kristoff? 

01 : 29 : 11,239 ~> 

Hvað gera? 

01 : 29 : 14,470 

Hvað þýðir að panta leigubíl? 

01 : 29 : 14,759 ~> 

Þetta er hérna..hérna, þetta er 

01 : 29 : 19,310 

taxi. 

01 : 29 : 19,679 ~> 

Akkúrat, hringja og panta taxi. 

01 : 29 : 23,558 

panta leigubíl. 

01 : 29 : 24,279 ~> 

Og þá hringir maður og einhver 



01 : 29 : 28,397 

01 : 29 : 28,999 --> 
01 : 29 : 31,638 
01 : 29 : 32,159 --> 
01 : 29 : 34,434 
01 : 29 : 35,079 ~> 
01 : 29 : 40,073 
01 : 29 : 40,519 -> 
01 : 29 : 42,874 
01 : 29 : 43,119 ~> 
01 : 29 : 45,633 
01 : 29 : 45,879 -> 
01 : 29 : 49,554 
01 : 29 : 49,799 ~> 
01 : 29 : 50,834 
01 : 29 : 51,199 ~> 
01 : 29 : 54,396 
01 : 29 : 55,959 ~> 
01 : 30 : 02,956 
01 : 30 : 03,359 ~> 
01 : 30 : 09,628 
01 : 30 : 11,679 ~> 
01 : 30 : 15,433 
01 : 30 : 15,719 ~> 
01 : 30 : 17,550 
01 : 30 : 24,159 ~> 
01 : 30 : 26,434 
01 : 30 : 26,719 ~> 
01 : 30 : 29,517 
01 : 30 : 29,799 ~> 
01 : 30 : 33,189 
01 : 30 : 37,639 ~> 
01 : 30 : 43,236 
01 : 30 : 43,919 ~> 
01 : 30 : 48,709 
01 : 30 : 49,439 ~> 
01 : 30 : 52,909 
01 : 30 : 53,959 ~> 
01 : 30 : 56,234 
01 : 30 : 58,079 ~> 
01 : 31 : 00,070 
01 : 31 : 00,359 ~> 
01 : 31 : 05,479 
01 : 31 : 07,079 ~> 
01 : 31 : 14,759 
01 : 31 : 15,399 ~> 
01 : 31 : 18,311 
01 : 31 : 18,559 ~> 
01 : 31 : 20,834 
01 : 31 : 21,079 ~> 
01 : 31 : 22,592 
01 : 31 : 22,879 ~> 
01 : 31 : 24,278 
01 : 31 : 24,559 ~> 
01 : 31 : 28,438 
01 : 31 : 28,759 ~> 
01 : 31 : 31,319 


svarar, þú svarar..halló 
Halló.. 

Þá segi ég áttu bíl? 

Já, ég á bíl. 

Já, hvenær kemur hann? 

Hvenær, já eftir fimm mínútur. 
Hann kemur eftir fimm mínútur. 
Hann kemur mjög fljótlega, 
takk fyrir. 

En verð náttúrulega að segja 
honum hvert hann á að fara. 

Já, já. Hann á að fara á Flókagötu 
tíu, fara á Flókagötu tíu. 

Ég verð að segja það. 

Ekkert mál ekkert mál, en þá er 
eitthvað annað. 

Að bíll sem sagt, það er hann, 
leigubíll, en við vorum að tala 
um þetta hérna áðan, það er 
bílaleigubíll, bíla..leigu..bíll. 
Svolítið skrítið, leigubíll og 
bílaleigubíll. 

Hvað er þetta? 

Bíllinn sem ekki eiga? 

Þetta er bíll sem þú átt ekki. 

Þú færð... to rent a car... 

Að leigja bíl. Bílaleigubíll. 

í Reykjavík, þá fara allar rútur 
frá einni stöð. 

Frá einni stöð sem heitir 
Umferðarmiðstöð. 

Já. Já. Umferðarmiðstöð. 

Þaðan fara allar rúturnar. 

Svo þegar ég er að kaupa miða. 

Þegar ég er að kaupa miða 
þá kaupi ég fram og til baka. 

Já, fram og til baka. Eða aðra leið. 
Aðra leið. Aðra leið. Já. 

Nú skalt þú koma hérna til mín og 
kaupa miða. 

Þú mátt fara, þú mátt ráða hvert 
þú ætlar að fara. 

Ég er hérna að selja miðana. 

Góðan daginn. Góðan daginn. 

Heyrðu hérna, ég vil kaupa hérna 
miða til hérna, ísafjörður. 

Til í ...þú ert að fara á ísafjörð. Já. 



01 : 31 : 31,599 --> 
01 : 31 : 36,593 
01 : 31 : 36,839 --> 
01 : 31 : 40,434 
01 : 31 : 40,719 --> 
01 : 31 : 42,596 
01 : 31 : 42,839 --> 
01 : 31 : 46,149 
01 : 31 : 46,439 --> 
01 : 31 : 49,351 
01 : 31 : 49,639 --> 
01 : 31 : 50,754 
01 : 31 : 50,999 -> 
01 : 31 : 53,194 
01 : 31 : 54,239 --> 
01 : 31 : 58,517 
01 : 31 : 58,799 --> 
01 : 32 : 01,472 
01 : 32 : 01,839 »> 
01 : 32 : 06,037 
01 : 32 : 06,359 ~> 
01 : 32 : 09,795 
01 : 32 : 12,119 ~> 
01 : 32 : 13,916 
01 : 32 : 14,279 ~> 
01 : 32 : 19,114 
01 : 32 : 19,399 ~> 
01 : 32 : 21,674 
01 : 32 : 21,959 ~> 
01 : 32 : 25,998 
01 : 32 : 26,919 -> 
01 : 32 : 29,308 
01 : 32 : 29,799 ~> 
01 : 32 : 33,155 
01 : 32 : 33,839 ~> 
01 : 32 : 38,913 
01 : 32 : 43,039 ~> 
01 : 32 : 47,635 
01 : 32 : 49,039 ~> 
01 : 32 : 54,318 
01 : 32 : 54,599 -> 
01 : 32 : 58,433 
01 : 33 : 00,879 ~> 
01 : 33 : 04,349 
01 : 33 : 04,639 -> 
01 : 33 : 06,709 
01 : 33 : 07,039 ~> 
01 : 33 : 10,031 
01 : 33 : 10,319 ~> 
01 : 33 : 13,436 
01 : 33 : 13,919 ~> 
01 : 33 : 17,195 
01 : 33 : 17,639 ~> 
01 : 33 : 26,149 
01 : 33 : 28,119 ~> 
01 : 33 : 31,077 

01 : 33 : 34,039 ~> 


Já. Og ætlar að fá... 
og hérna ég hér, ég til baka 
hérna í Reykjavík, hérna 
sunnudagur. 

Þú ætlar að fara á sunnudaginn 
til baka? 

Já. 

Já, það er ekkert mál, gjörðu svo 
vel. Það, hvað heldur þú að það 
mundi kosta, tvö þúsund krónur 
eða eitthvað svona? 

Já, það er útsala,.. útsala. 

Þegar maður er að spyrja klukkan 
hvað eitthvað gerist? 

Hvað segi ég þá? 

Klukkan hvað eitthvað gerist. 

Hann verður að vita eitthvað meira 
ekki bara hvað kostar. 

Hvað verður hann að vita meira? 

Hvenær. 

Hvenær? 

Þetta er í tímanum, spurning 
í tímanum. En hvernig svara ég? 

Hvenær kemur Júlí? 

Hvernig myndi ég svara svona 
spurningu? 

Júlí, kemur þegar..þegar... 

Þegar. 

Akkúrat, það er að segja: 
hvenær og þegar. 

Nú síðan er komið inn á 
það hérna í þessum þætti 
Það er þegar eitthvað er fyrir 
framan, eitthvað er fyrir framan 
Framan... 

Fyrir aftan...aftan. 

Við hliðar. 

Við hliðina á. 

Hliðina á. 

Við hliðina á. 

Og svo ef flýgur einhver hérna 
fyrir... 

Ofan, ofan... 

Fyrir ofan. 

Og eitthvað er fyrir...neðan. 
neðan, fyrir neðan. 

Fyrir, fyrirframan. 

Fyrir aftan, aftan. 

Fyrir... 

Ofan. 


Já, alveg rétt, fyrir ofan. 



01 : 33 : 38,191 

Fyrir ofan..fyrir ofan. 

01 : 33 : 38,479 --> 

Og fyrir... 

01 : 33 : 40,197 

Neðan. Neðan. 

01 : 33 : 40,479 --> 

Og svo ef það er hérna 

01 : 33 : 42,868 

þá er það? 

01 : 33 : 43,199 --> 
01 : 33 : 44,678 

Við hliðina. 

01 : 33 : 44,999 -> 

Við hliðina á. 

01 : 33 : 49,117 

Hliðina á. 

01 : 33 : 49,399 -> 

Við hliðina h 1 i ð i n a... 

01 : 33 : 51,390 

á einhverju. 

01 : 33 : 51,719 ~> 

Já, nú síðan er hérna erum 

01 : 33 : 56,474 

við líka komin að öðru. 

01 : 33 : 57,239 ~> 

Og, það er að það er ekki nóg að 

01 : 34 : 00,549 

vita klukkan hvað eitthvað gerist. 

01 : 34 : 00,799 ~> 

Við verðum að vita hvaða dagur er. 

01 : 34 : 05,077 

Þá er það vikan. 

01 : 34 : 05,479 ~> 

Fyrsti dagur eða við byrjum fyrsti 

01 : 34 : 10,030 

dagur, eða við byrjum á að telja 

01 : 34 : 10,359 ~> 

mánudagur, en segðu bara eftir 

01 : 34 : 14,272 

mér... mánudagur. 

01 : 34 : 15,399 ~> 
01 : 34 : 16,673 

Mánudagur. 

01 : 34 : 16,959 ~> 

Þriðjudagur. 

01 : 34 : 18,597 

Þriðjudagur. 

01 : 34 : 18,879 ~> 

Miðvikudagur. 

01 : 34 : 20,790 

Miðvikudagur. 

01 : 34 : 21,639 ~> 

Fimmtudagur. 

01 : 34 : 23,789 

Fimmtudagur. 

01 : 34 : 24,519 ~> 

Föstudagur. 

01 : 34 : 27,079 

Föstudagur. 

01 : 34 : 27,439 ~> 

Laugardagur. 

01 : 34 : 29,350 

Laugardagur. 

01 : 34 : 29,719 ~> 

Og sunnudagur. 

01 : 34 : 31,835 

Sunnudagur. 

01 : 34 : 32,079 ~> 

Þetta kemur nú beturfram 

01 : 34 : 34,593 

þarna sko. 

01 : 34 : 34,839 ~> 
01 : 34 : 36,670 

Einn tveir og allir saman. 

01 : 34 : 36,959 ~> 
01 : 34 : 37,789 

Mánudagur 

01 : 34 : 37,999 ~> 
01 : 34 : 38,795 

Þriðjudagur 

01 : 34 : 39,119 ~> 
01 : 34 : 40,108 

Miðvikudagur 

01 : 34 : 40,359 ~> 
01 : 34 : 41,633 

Fimmtudagur 

01 : 34 : 41,919 ~> 
01 : 34 : 43,272 

Föstudagur 

01 : 34 : 43,519 ~> 
01 : 34 : 44,668 

Laugardagur 

01 : 34 : 44,959 ~> 
01 : 34 : 46,187 

Sunnudagur 

01 : 34 : 46,799 ~> 

Þetta situr, þið kunnið þetta 

01 : 34 : 48,391 

alveg. 

01 : 34 : 48,679 ~> 
01 : 34 : 49,828 

Já,já,já. 



01:34:50,119 --> 
01:34:51,472 

Já, já, ekkert mál. 

01:34:51,799 ~> 

Já já, en svo þegar ég er að 

01:34:56,953 

fara, þá segi ég. 

01:34:57,239 ~> 

Eða ég er að fara, eða einhver er 

01:35:01,232 

að fara, þá segi ég góða ferð. 

01:35:01,919 ~> 
01:35:04,114 

Já, góða ferð. 

01:35:04,519 ~> 

En hvað heitir þetta að fara? 

01:35:10,230 

Þegar bíllin fer eða þegar 

01:35:10,519 -> 

Einhver fer "The departure" 

01:35:15,912 

það stendur á Leifsstöð 

01:35:16,399 -> 
01:35:19,516 

"Depature" hvað er það á íslensku? 

01:35:20,959 ~> 

Það heitir brottför. 

01:35:25,157 

Já,já. 

01:35:25,679 ~> 
01:35:27,510 

Brottför. 

01:35:27,799 ~> 
01:35:29,437 

Já, brottför. 

01:35:30,319 ~> 

Já, ég held að við látum þetta 

01:35:35,439 

duga sem orðaforði, eða orðaforða 

01:35:35,759 ~> 
01:35:37,875 

þjálfun við þennan þátt í dag. 

„Viltu læra íslensku?" 

01:36:43,060 -> 


01:36:49,738 
01:36:52,380 -> 
01:36:57,738 

20. þáttur: Á veitingahúsi 

01:37:29,700 ~> 

Góðan dag. 

01:37:31,258 

-Góðan dag. 

01:37:31,540 ~> 

Borð fyrir tvo eða fleiri. 

01:37:33,576 

-Tvo. 

01:37:34,060 ~> 

Já, viljið þið vera í reyklausu 

01:37:37,848 

svæði eða þar sem má reykja. 

01:37:38,100 ~> 

Reyklausu svæði. 

01:37:40,375 

- Gjörið þið svo vel. 

01:37:45,260 ~> 

Hérna er matseðillinn. 

01:37:48,775 

Gjörið þið svo vel. 

01:37:51,340 -> 

Réttur dagsins. 

01:37:53,774 

-Réttur dagsins er pönnusteikt 

01:37:54,020 ~> 

ýsa í karrísósu, 

01:37:58,889 

það erfiskur. 

01:37:59,580 -> 

Ég veit. 

01:38:03,016 

-Já, ef þið veljið rétt dagsins 

01:38:03,260 -> 

þá fylgir súpa og salat með 

01:38:06,536 

súpan og salatið kostar þá ekkert. 

01:38:06,940 ~> 

Já, já, viljið þið þá ekki bara 

01:38:09,738 

skoða matseðilinn í smástund 

01:38:09,900 ~> 

Svo kem ég. 

01:38:11,299 

-Já takk. 

01:38:18,900 ~> 

Eruð þið tilbúin að panta? 

01:38:22,609 

-Já, ég ætla að fá þetta. 

01:38:24,100 -> 

Númer fjörutíu og átta, já. 

01:38:27,695 

pönnusteikt kjúlingabringa. 

01:38:28,300 ~> 

Er þetta gott.. 

01:38:30,939 

-Já, hún er mjög góð. 



01:38:31,860 --> 

Hvað má bjóða þér að drekka 

01:38:33,373 

með. 

01:38:33,620 --> 

Kók, takk 

01:38:34,939 


01:38:35,620 --> 

Já, og hvað má bjóða þér? 

01:38:37,815 


01:38:38,100 --> 

Ég ætla að fá réttur dagsins. 

01:38:42,139 

-Já, þú ætlar að fá rétt dagins 

01:38:42,340 -> 

pönnusteika ýsu í karrísósu. 

01:38:45,298 

og hvað má svo bjóða þér að 

01:38:45,500 ~> 

drekka með? 

01:38:47,695 

-Ég ætla að fá bjór. 

01:38:48,380 ~> 

Lítinn eða stóran. 

01:38:50,530 

-Lítinn. 

01:38:50,940 ~> 

Lítinn. 

01:38:51,850 


01:38:54,020 ~> 

Já, þá er þetta komið, pönnusteikt 

01:38:57,057 

kjúklingabringa og pönnusteikt 

01:38:57,300 ~> 

ýsa í karrísósu, kók og bjór já. 

01:39:01,532 

-Vatn. 

01:39:02,260 ~> 

Já ég kem þá með drykkina eftir 

01:39:06,378 

smástund. 

01:39:07,980 ~> 

Afsakið. 

01:39:08,969 

-Já. 

01:39:09,460 -> 

Klósett? 

01:39:11,974 

-Já, ég skal sýna þér, komdu bara. 

01:39:17,740 -> 

Klósettið er hérna, gjörðu svo vel. 

01:39:20,538 

-Takk. 

01:39:23,540 -> 

KATLA, má ég kynna 

01:39:26,134 

nýja uppvaskarann okkar? 

01:39:26,580 ~> 

Já. 

01:39:27,899 

-Komdu sæl og blessuð. 

01:39:28,140 ~> 

Komdu sæll. 

01:39:29,050 


01:39:29,260 ~> 

J AN DONG, komdu sæll. 

01:39:30,978 

-Sæl 

01:39:31,140 -> 

Og þetta er KATLA. 

01:39:32,129 


01:39:32,420 ~> 

Gaman að hitta þig. 

01:39:33,694 

-Sömuleiðis. 

01:39:33,940 -> 

Ég vona að þú verðir 

01:39:35,009 

ánægður hérna. 

01:39:35,260 -> 

Já takk. 

01:39:37,694 

-Þetta er góður vinnustaður 

01:39:37,900 ~> 

Já. 

01:39:39,333 

-Það er stundum alveg brjálað 

01:39:39,580 ~> 

í uppvaskinu. 

01:39:42,219 

-Já, það er allt í lagi, ég er 

01:39:42,500 ~> 

vanur og fljótur að vaska upp. 

01:39:44,058 


01:39:45,900 ~> 

KATLA mín, getur þú ekki 

01:39:47,697 

sýnt honum staðinn? 

01:39:48,020 ~> 

Jú,jú. 

01:39:50,295 

Heyrðu, þetta er sem sagt 

01:39:50,580 ~> 

uppvaskið hérna. 

01:39:56,576 

Þú þarft að þvo alla diska 

01:39:57,340 ~> 

og glös og bolla og hnífapör. 



01:40:02,460 

01:40:03,740 ~> 
01:40:10,213 
01:40:10,540 ~> 
01:40:12,974 
01:40:13,180 ~> 
01:40:15,694 
01:40:17,260 ~> 
01:40:21,173 
01:40:22,660 -> 
01:40:26,539 
01:40:26,820 ~> 
01:40:33,578 
01:40:34,300 ~> 
01:40:36,495 
01:40:39,140 -> 
01:40:42,098 
01:40:42,340 ~> 
01:40:44,137 
01:40:45,580 ~> 
01:40:49,175 
01:40:49,380 ~> 
01:40:51,655 
01:40:52,260 -> 
01:40:54,091 
01:40:54,380 ~> 
01:40:55,415 
01:40:57,060 ~> 
01:40:59,369 
01:40:59,660 ~> 
01:41:02,538 
01:41:03,460 ~> 
01:41:05,690 
01:41:05,940 ~> 
01:41:07,373 
01:41:07,540 -> 
01:41:08,655 
01:41:09,220 ~> 
01:41:12,417 
01:41:12,620 ~> 
01:41:15,498 
01:41:15,740 -> 
01:41:18,049 
01:41:18,780 ~> 
01:41:19,815 
01:41:22,380 ~> 
01:41:24,940 
01:41:26,740 -> 
01:41:28,571 
01:41:28,780 ~> 
01:41:31,089 
01:41:31,700 ~> 
01:41:32,655 
01:41:32,860 ~> 
01:41:33,975 
01:41:34,700 ~> 
01:41:37,658 


Hérna er uppþvottalögurinn. 

Svo raðar þú þessu í grindina 
og rennir inn í uppþvottavélina. 
Er vélin lengi að þvo? 

-Nei, nei, bara smástund, 
svona tvær, tvær mínútur. 

Síðan setur þú uppþvottavélina 
í gang. 

Hvað á að gera við þetta. 
-Hnífapörin eru geymd hérna 
í þessum skúffum, 
en sleifar, ausur og hnífar fara 
í þessa fötu hérna. 

-Já já. 

Svo eru pottar og pönnur 
í þessari hillu eins og þú sérð. 

Ég skil. 

-Og svunta. 

Þú þarft að nota hanska þegar 
þú vaskar upp af því að 
vatnið er svo heitt. 

-Já takk. 

Viltu bíða aðeins? Ég ætla aðeins 
að skreppa. 

-Já.-Já. 

Heyrðu þetta er kokkurinn 
okkar, hann MAGGI. 

Hann bæði bakar og eldar, 
alveg frábær kokkur. 

MAGGI, þetta er nýi 
uppvaskarinn okkar, hann J AN. 
Komdu sæll og blessaður 
-Blessaður. 

Velkominn til starfa. 

-Já, takk. 

Heyrðu hvað ertu að elda? 
-Hérna er ég með súpu 
í pottunum, og svo er ég með 
sósu hérna og svo er ég 
að sykurbrúna kartöflur. 

-Umm, má ég smakka? 

Endilega. 

Um, hvað þetta er gott. 

-Þakka þér fyrir. 

En heyrðu, hvað ertu að 
baka núna, ertu kannski 
búinn að gera góðu 
súkkulaðikökuna? 

Nei, ég er nú að fara að 

gera hana á eftir. 

Hérna er ég búinn að baka 
smábrauð með súpunni. 



01:41:38,180 --> 
01:41:40,694 
01:41:41,180 --> 
01:41:44,729 
01:41:45,500 »> 
01:41:47,650 
01:41:47,860 --> 
01:41:49,851 
01:41:50,260 --> 
01:41:51,739 
01:41:52,020 --> 
01:41:54,488 
01:41:54,700 --> 
01:41:56,292 
01:41:57,260 --> 
01:41:58,375 
01:42:02,260 --> 
01:42:03,534 
01:42:03,820 ~> 
01:42:05,253 
01:42:05,540 ~> 
01:42:07,019 
01:42:08,180 ~> 
01:42:10,375 
01:42:36,900 ~> 
01:42:40,176 
01:42:41,500 ~> 
01:42:44,617 
01:42:45,620 ~> 
01:42:48,532 
01:42:57,060 -> 
01:43:01,850 
01:43:19,100 ~> 
01:43:21,011 
01:43:21,980 ~> 
01:43:24,050 
01:43:24,900 ~> 
01:43:26,856 
01:43:34,300 ~> 
01:43:37,656 
01:43:38,060 ~> 
01:43:39,209 
01:43:39,580 ~> 
01:43:41,969 
01:43:42,300 -> 
01:43:43,858 
01:43:44,220 ~> 
01:43:46,211 
01:43:47,300 ~> 
01:43:49,860 
01:43:50,500 ~> 
01:43:51,615 
01:43:52,980 ~> 
01:43:54,652 
01:44:09,660 ~> 
01:44:10,729 

01:44:11,020 ~> 


Lítur vel út. 

-Glæsilegt. 

Já. 

-Hérna erum við með vagninn 
með formum og óhreinum 
áhöldum. 

Já. 

-Sem þú tekur, og lætur okkur 
fá annan vagn í staðinn. 

Já, ég skil .Ég vaska 
þetta upp og læt ykkur fá 
tóman vagn í staðinn. 

Glæsilegt. 

Hvernig bragðast? 

Mjög gott. 

-Mjög góður.. 

Já. 

-Meiri sósu. 

Meiri sósu, já 
sjálfsagt. 

Jæja, má bjóða ykkur 
Kaffi? 

Já takk. 

-Viljið þið eftirrétt? 

Ég, eftirrétt! 

-Ég ætla að sækja matseðla. 
Gjörðu svo vel, gjör svo vel. 
Eftirréttirnir eru hérna. 

Já, eitthvað sérstakt? 

Ég ætla að fá eplakaka. 

Já, þú ætlar að fá eplaköku 

Og, þú. 

-Ég ætla að fá jarðarberjaís 
og eplakökur. 

Jarðarberjaís og eplaköku. 

Köku. 

-Já. 

Köku. 

-Já, ég veit. 

Kaka, kökur, kökum. 

-Jam. 

Svona er nú íslenskan. 

Heyrið þið, má ég ekki 
taka diskana? 

Borga. 


Já, ég er hérna með 



01:44:13,375 

reikninginn. 

01:44:17,620 --> 
01:44:19,292 

Hérna er reikningurinn. 

01:44:19,980 --> 

heyrðu, svo borgið þið 

01:44:22,494 

bara frammi hérna við kassann. 

01:44:22,860 ~> 

Takk fyrir. 

01:44:24,930 

-Takk fyrir. 

01:44:25,180 ~> 
01:44:26,772 

Já, takk, sömuleiðis. 

01:44:36,340 ~> 

Komið þið sæl. 

01:44:38,331 

-Komdu sæl, sæl. 

01:44:38,580 -> 

í þessum tíma ætlum við 

01:44:41,378 

að breyta kennslustofunni 

01:44:41,580 ~> 

í veitingahús. 

01:44:43,536 

Já. 

01:44:43,780 ~> 
01:44:45,293 

-Ég ætla að vera þjónninn 

01:44:45,500 ~> 

með svuntuna, og þið 

01:44:48,094 

ætlið að vera gestirnir. 

01:44:50,020 ~> 

Ég ætla að setja á mig 

01:44:51,373 

svuntuna. 

01:44:51,660 ~> 

Ég ætla að biðja ykkur að 

01:44:53,059 

hjálpa mér aðeins. 

01:44:53,300 ~> 

Áður en við förum inn 

01:44:55,256 

á veitingahúsið. 

01:44:57,060 ~> 

Fyrst ætlið þið að segja mér 

01:45:00,655 

hvað þessir hlutir hérna heita. 

01:45:02,940 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

01:45:04,976 

-Diskur. Diskur. 

01:45:07,940 -> 

Hvað er þetta hérna, 

01:45:12,092 

ef það er einn diskur 

01:45:12,380 ~> 

það eru. 

01:45:13,938 

-Diskar. 

01:45:14,220 ~> 

Diskar fínt, þetta eru 

01:45:17,098 

einn, tveir, þrír, fjórir diskar. 

01:45:17,340 ~> 
01:45:18,853 

Þetta eru fjórir diskar hérna. 

01:45:20,220 ~> 
01:45:21,539 

Vitið þið hvað þetta heitir? 

01:45:21,820 ~> 

Gaffall. -Gaffall. 

01:45:24,129 

-En ef það eru tveir. 

01:45:24,580 ~> 

Gafflar. 

01:45:26,935 

-Gafflar fínt hjá ykkur 

01:45:27,900 ~> 

Og við erum með fjóra 

01:45:31,131 

gaffla. Fínt er. 

01:45:35,940 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

01:45:37,851 

-Hnífur. 

01:45:38,540 ~> 

Hnífur og þetta eru? 

01:45:41,418 

-Hnífar. 

01:45:41,940 ~> 
01:45:43,498 

Fjórir hnífar, fínt. 

01:45:47,620 ~> 

Hvað er þetta hérna? 

01:45:49,690 

-Skeið, skeið. 

01:45:50,700 ~> 

Og fjórar... 

01:45:53,373 

-Skeiðar, skeiðar. 

01:45:53,820 ~> 
01:45:55,378 

Fjórar skeiðar, fínt hjá ykkur. 



01:45:58,260 ~> 

En þetta hérna... 

01:46:01,138 

-Gaffall, gaffall 

01:46:01,500 ~> 

Þetta heitir lítll gaffall. 

01:46:03,411 

en er þetta stór gaffall... 

01:46:03,660 ~> 

Nei, nei. 

01:46:05,537 

-Þetta er lítill gaffall 

01:46:05,780 ~> 

en þetta er stór gaffall 

01:46:07,896 

og við erum líka með 

01:46:08,140 -> 

fjóra litla gaffla. 

01:46:12,736 

Vitið þið hvað þetta heitir. 

01:46:13,260 -> 

Servíettur. 

01:46:15,854 

-Servíetta, servíettur. 

01:46:16,300 ~> 

Stundum er þetta líka 

01:46:18,860 

kallað munnþurrkur. 

01:46:19,260 ~> 

En servíettur er líka fínt. 

01:46:22,297 

Svo erum við hérna með 

01:46:22,500 ~> 

Eitt... 

01:46:25,060 

-Glas, glas. 

01:46:25,260 ~> 

Tvö. 

01:46:26,659 

-Glös. 

01:46:26,860 ~> 

Glös, fínt hjá ykkur 

01:46:28,612 

og hvað heitir þetta hérna... 

01:46:28,900 ~> 

Kanna, kanna. 

01:46:31,334 

-Kanna, vatnskanna. 

01:46:31,740 -> 

Vatnskanna. 

01:46:34,379 

-Og við erum með vatn í könnunni. 

01:46:34,620 ~> 

Nú ætla ég að biðja ykkur, 

01:46:36,576 

AMú. 

01:46:37,220 ~> 

-Já. 

01:46:38,369 

Vilt þú koma og setja 

01:46:38,620 ~> 

diskana á borðið fyrir mig? 

01:46:40,212 

-Já. 

01:46:50,940 ~> 

Takk fyrir. NATASIA, viltu setja 

01:46:54,057 

gafflana á borðið fyrir mig? 

01:47:03,300 ~> 

Já... 

01:47:05,097 

-Takk fyrir, MARKO, vilt þú 

01:47:05,340 ~> 

setja hnífana á borðið? 

01:47:06,819 

-Já. 

01:47:15,100 ~> 

Kærar þakkir, JúLÍ, vilt þú 

01:47:18,490 

setja skeiðarnar fyrir mig 

01:47:18,700 ~> 

á borðið? 

01:47:20,053 

-Já.... 

01:47:28,740 ~> 

Takk fyrir. Og ég skal setja 

01:47:32,016 

litlu gafflana. Set þá hérna 

01:47:32,300 ~> 

og svo eigum við eftir að setja 

01:47:36,293 

glösin. Já. Rétt hjá þér, AMú. 

01:47:37,660 ~> 

Setjum glösin og servíetturnar. 

01:47:42,654 

Við megum ekki gleyma þeim. 

01:47:46,100 ~> 

Ein hvít, ein blá, ein hvít, 

01:47:49,410 

önnur blá. 

01:47:50,700 ~> 

Nú skulið þið færa ykkur nær. 

01:47:52,338 


01:47:55,340 ~> 

Ég ætla að hafa hérna pennann 

01:47:57,570 

minn og blokkina. 

01:47:58,780 ~> 

Ég ætla að byrja á því að sýna 

01:48:01,089 

ykkur matseðilinn 

01:48:02,820 ~> 

Þetta hérna heitir matseðill. 



01:48:05,857 

ég ætla að sýna ykkur aðeins 

01:48:06,180 --> 

á hann. Við erum með 

01:48:13,018 

forrétti og efst sjáum við: 

01:48:13,300 ~> 

súpa dagsins, vitið þið hvað 

01:48:16,849 

það er, súpa, súpa... 

01:48:18,140 -> 

Þetta er súpa. 

01:48:20,051 

-Já, já. 

01:48:20,300 ~> 

Þið fáið samt ekki svona súpu 

01:48:22,734 

að borða, hún er ekki með 

01:48:22,980 ~> 

flugu, þessi er svolítið 

01:48:25,016 

ógeðsleg. 

01:48:25,820 ~> 

En súpa dagsins í dag er 

01:48:29,096 

sveppasúpa. 

01:48:30,500 ~> 

Svo erum við líka með lauksúpu, 

01:48:39,090 

og við erum líka með. 

01:48:41,340 ~> 

vitið þið hvað þetta er? 

01:48:44,730 

-Fiskisúpa. 

01:48:45,940 ~> 

Fiskisúpa, fínt...Og síðasti 

01:48:50,013 

forrétturinn hérna, er salat 

01:48:50,780 ~> 

svona, salat. 

01:48:55,012 

En getið þið sagt mér hvaða 

01:48:55,540 ~> 

dýr þetta er? 

01:48:57,770 

-Svín. 

01:48:58,060 ~> 

Og hvernig kjöt er af svíninu. 

01:49:01,939 

-Svínakjöt, svínakjöt. 

01:49:02,260 -> 

Svínakjöt, þið getið borðað svínakjöt. 

01:49:05,252 

Við erum með nokkrar tegundir af 

01:49:05,540 ~> 

svínakjöti, við erum með til dæmis svína- 

01:49:11,217 

rif, svínalundir, svínakótilettur. 

01:49:12,100 ~> 

Hvernig svínakjöt borðar þú? 

01:49:15,297 

-Svínakótilettur. 

01:49:15,700 ~> 

Svínakótilettur. En þú NATASIA... 

01:49:19,136 

-Svínakótilettur. 

01:49:19,620 ~> 

Svínakótilettur já. 

01:49:23,010 

Svo erum við líka með... 

01:49:23,940 ~> 

Lamb. 

01:49:25,931 

-Og hvernig kjöt er það? 

01:49:26,140 ~> 

Lambakjöt. 

01:49:27,368 


01:49:27,740 -> 

Lambakjöt, lambakjöt er nú svona 

01:49:31,210 

eiginlega þjóðarréttur íslendinga. 

01:49:31,580 ~> 

Við viljum alltaf vera að borða 

01:49:34,174 

lambakjöt. Og við erum með 

01:49:34,420 ~> 

alls konar tegundir af því. 

01:49:36,615 

Munið þið eftir einhverjum 

01:49:36,900 ~> 

tegundum lambakjöti sem 

01:49:39,460 

þið hafið smakkað? 

01:49:40,020 ~> 

Nei, mér finnst lambakjöt vont.. 

01:49:43,490 

-Þér finnst lambakjöt vont. 

01:49:43,820 ~> 

Ó, ó. En ykkur? 

01:49:46,653 

-Gott. 

01:49:47,020 ~> 

Já, og hvernig lambakjöt borðar 

01:49:49,739 

þú, borðar þú læri? 

01:49:50,020 ~> 

Já. 

01:49:51,658 

Já, allt. 

01:49:51,940 ~> 

Já. 

01:49:53,373 

Er eitthvað sem þérfinnst best? 



01:49:54,260 --> 
01:49:57,172 
01:49:57,780 --> 
01:50:02,296 
01:50:02,740 -> 
01:50:04,856 
01:50:06,220 ~> 
01:50:08,859 
01:50:09,140 -> 
01:50:12,450 
01:50:13,380 ~> 
01:50:15,336 
01:50:16,220 ~> 
01:50:19,018 
01:50:19,700 ~> 
01:50:23,136 
01:50:23,940 ~> 
01:50:26,818 
01:50:28,060 ~> 
01:50:30,574 
01:50:31,100 ~> 
01:50:34,172 
01:50:34,500 ~> 
01:50:36,730 
01:50:37,020 ~> 
01:50:40,057 
01:50:40,300 ~> 
01:50:44,179 
01:50:45,620 ~> 
01:50:49,898 
01:50:50,740 -> 
01:50:55,939 
01:50:56,180 ~> 
01:50:58,978 
01:51:00,020 ~> 
01:51:04,252 
01:51:04,580 ~> 
01:51:07,378 
01:51:07,620 ~> 
01:51:12,819 
01:51:14,860 ~> 
01:51:16,452 
01:51:16,700 ~> 
01:51:20,613 
01:51:20,900 -> 
01:51:24,415 
01:51:24,940 ~> 
01:51:27,170 
01:51:27,420 ~> 
01:51:31,493 
01:51:31,900 ~> 
01:51:33,936 
01:51:34,140 -> 
01:51:35,778 
01:51:36,060 -> 
01:51:38,528 

01:51:38,780 ~> 


Veit það ekki. 

-Nei, en ykkur? 

Já, ég borða.... 

-Þið borðið hrygg, borðið 
þið kannski hangikjöt. 

Já,já,já. 

Borðar þú hangikjöt. 

-Já...stundum. 

Jæja, það er gott 
en nautakjöt. 

Borðar þú nautakjöt? 

-Já. 

Um, hvað finnst þér best? 

Vilt þú kannski þykka steik? 

Já, kannski. 

-Já, borðið þið steikur, 
eða viljið þið kannski fá 
einhverja, eitthvað þynnra eða... 
bara þykkt. 

-Þykkt ekki þunnt. 

Einmitt, en kjúkling, það 
borða allir kjúkling. Er það ekki? 
Já,já. 

-Svo erum við með fisk, 
en það er nú bara skrifaður 
hérna fiskurinn. Við erum með 
bæði ýsu, við eigum lúðu, við 
höfum, við erum stundum með 
skötu, fyrir jólin en ekki núna 
Hérna er einmitt fiskurinn. 

En með öllum aðalréttunum 
þá fylgir sósa það fylgja 
kartöflur og það fylgir salat. 

Hérna er salatið, 
og hérna eru kartöflurnar. 
og sósan kemur í lítilli könnu, 
við hellum yfir. 

Svo erum við með eftirréttina 
ef þið eruð ekki orðin södd. 

Við erum með eplaköku. 

Já. 

-En svo erum við með aðra 
tegund af köku...þið vitið hvað 
þetta hérna er. 

Súkkulaðiköku, súkkulaðiköku. 
Súkkulaðikaka, örugglega mjög góð. 
Svo erum við með hér fyrir 

neðan. Þar erum við með, 

þetta hérna. 

Vitið þið hvað þetta hérna er? 

-ís, ís. 

ís, borðið þið ís? 

-Já, já. 

Hann er mjög góður. 

Það eru til nokkrar tegundir 

af ís. Það er til dæmis til... 




01:51:42,409 

-Jarðarberjaís, jarðarberjaís. 

01:51:43,020 --> 

Jarðarberjaís, flott hjá ykkur. 

01:51:45,056 

Svo erum við líka með ... 

01:51:45,220 ~> 

Súkkulaðiís, 

01:51:47,211 

-súkkulaðiís, við erum 

01:51:48,100 ~> 

ekki með eplaís. 

01:51:49,931 

-IMei. 

01:51:51,220 ~> 

Nei. Heyrðu, en það eru ýmsir 

01:51:53,211 

drykkir, þið getið fengið 

01:51:53,540 -> 

gosdrykki. 

01:51:55,656 


01:51:58,700 -> 

Veit einhver hvað þetta er? 

01:52:01,260 

-Bjór, bjór. 

01:52:01,500 ~> 

Bjór allir þekkja bjór. 

01:52:05,129 

Og að lokum, þá er hérna 

01:52:05,380 ~> 

léttvín...það er þetta hérna. 

01:52:08,213 

Vitið þið hvernig tegundir 

01:52:08,500 ~> 

af léttvíni. Við getum verið með. 

01:52:12,539 

-Hvítvín, rauðvín, rósavín. 

01:52:13,300 ~> 

Fínt, flott hjá ykkur. 

01:52:15,939 

Þá ætla ég að rétta ykkur 

01:52:16,140 -> 

matseðlana. Gjörðu svo vel 

01:52:19,212 

AMú.. 

01:52:19,500 ~> 

Gjörðu svo vel NATASIA. 

01:52:20,455 


01:52:20,740 -> 

Gjörðu svo vel MARKO. 

01:52:23,777 

Gjörðu svo vel JúLÍ. 

01:52:24,380 ~> 

Nú ætla ég að biðja ykkur 

01:52:26,416 

um að panta hjá mér. 

01:52:29,620 ~> 

Og AMú, ert þú tilbúinn? 

01:52:33,169 

-Kannski, lauksúpa. 

01:52:33,700 ~> 

Lauksúpu. 

01:52:35,770 

-Kjúklingur. 

01:52:36,180 ~> 

Kjúkling. 

01:52:39,297 

-Súkkulaðiís. 

01:52:39,740 ~> 

Súkkulaðiís, í eftirrétt. 

01:52:41,856 

-Og vatn. 

01:52:42,140 -> 

Og vatn að drekka, já fínt. 

01:52:45,052 

Hvað má bjóða þér NATASIA? 

01:52:46,380 ~> 

Já, sveppasúpu. 

01:52:49,258 

-Sveppasúpu íforrétt 

01:52:49,540 -> 

Já, og kjúklingur. 

01:52:54,011 

-Kjúkling í aðalrétt. 

01:52:55,300 ~> 

Og ...bara vatn. 

01:52:59,930 

-Bara vatn að drekka. 

01:53:00,220 ~> 

Viltu engan eftirrétt? 

01:53:01,539 

-Nei. 

01:53:01,820 ~> 

Alveg viss... 

01:53:03,173 

-Já. 

01:53:03,420 ~> 

Allt í lagi. 

01:53:06,492 

MARKO, hvað má bjóða þér? 

01:53:06,780 ~> 

Súpa dagsins. 

01:53:08,896 

-Súpa dagsins, þú ætlar 

01:53:09,140 -> 

að fá sveppasúpu. 

01:53:10,493 

-Já. 

01:53:10,700 ~> 

Já. 

01:53:12,372 

-Og lambakjöt. 



01:53:12,660 ~> 
01:53:13,570 
01:53:13,820 ~> 
01:53:16,254 
01:53:16,460 ~> 
01:53:18,052 
01:53:18,300 ~> 
01:53:20,734 
01:53:21,100 -> 
01:53:24,934 
01:53:25,220 -> 
01:53:28,530 
01:53:29,620 -> 
01:53:32,088 
01:53:32,340 ~> 
01:53:36,015 
01:53:37,140 ~> 
01:53:38,778 
01:53:39,980 ~> 
01:53:41,174 
01:54:49,214 ~> 
01:54:55,687 
01:54:59,134 ~> 
01:55:05,733 
01:55:14,974 ~> 
01:55:17,568 
01:55:17,974 ~> 
01:55:20,044 
01:55:20,734 ~> 
01:55:25,410 
01:55:26,134 ~> 
01:55:31,003 
01:55:32,094 -> 
01:55:37,214 
01:55:38,254 ~> 
01:55:40,768 
01:56:03,254 ~> 
01:56:06,610 
01:56:06,894 ~> 
01:56:09,488 
01:56:09,734 ~> 
01:56:12,453 
01:56:12,734 ~> 
01:56:15,567 
01:56:15,814 ~> 
01:56:18,123 
01:56:19,934 ~> 
01:56:23,449 
01:56:23,894 ~> 
01:56:25,043 
01:56:25,294 ~> 
01:56:26,727 
01:56:26,934 ~> 
01:56:29,846 
01:56:30,054 ~> 
01:56:31,851 


Lambakjöt í aðalrétt... 

Og súkkulaðikaka. 

-Og súkkulaðiköku í eftirrétt. 

Og hvað má bjóða þér að drekka? 
-Bjór. 

Bjór. 

-Já. JúLÍ? 

Ég ætla að fá salat. 

-Salat í forrétt. 

Já, og lambakjöt. 

-Lambakjöt í aðalrétt. 

Og eplakaka. 

-Eplaköku í eftirrétt, já. 

Og eitt glas rauðvín. 

-Eitt glas af rauðvíni, fínt. 

Heyrðu, þá þakka ég ykkur 
kærlega fyrir í dag. 

Og við sjáumst síðar, bless. 

-Bless, bless. 

„Viltu læra íslensku?" 


21. þáttur: Á dvalarheimili 

Halló. 

-Sæl, Sara mín, þetta er Sólveig. 

Hvað segir þú gott? 

-Allt fínt, en þú? 

Já, ég segi allt þetta fína. Hérna, 
getur þú komið að vinna á morgun? 

Já, klukkan hvað á ég að mæta? 

Það er morgunvakt frá átta til fjögur. 

Já, ég get það ég er í fríi í bakaríinu 
-Já frábært, þakka þér fyrir. 

Þá sjáumst við á morgun, bæ. 

-Bless. 

Hæ. 

-Nei hæ, hvað ert þú að vinna í dag? 

Já, ég er að vinna fyrir Siggu. 

Nú, ætlar þú svo vinna 
eitthvað um helgina líka? 

-Já ég er að vinna alla helgina, 
föstudag, laugardag og sunnudag. 
-Jesús, dugleg ertu. 

Nei, það bara ég er svo blönk, 
vantar smá pening. 

Hvað segir þú Helga, hvað á ég að gera? 
-Nú þarf að aðstoða Jónas. 

Þegar þú ert búin að því 

þá máttu klára að setja lyfin 

hérna í lyfjabakkana, fara svo fram 
með lyfjaborðið og gefa gamla 
fólkinu lyfin sín. 

-Ég skal gera það. 


01:56:37,974 ~> 
01:56:41,364 
01:56:41,734 ~> 
01:56:44,407 
01:56:44,614 ~> 
01:56:47,253 
01:56:47,534 ~> 
01:56:48,683 
01:56:59,974 -> 
01:57:05,367 
01:57:18,534 -> 
01:57:21,651 
01:57:22,494 -> 
01:57:24,883 
01:57:25,094 ~> 
01:57:26,846 
01:57:33,374 -> 
01:57:34,932 
01:57:35,414 ~> 
01:57:37,211 
01:57:37,574 ~> 
01:57:38,689 
01:57:39,894 ~> 
01:57:42,852 
01:57:43,574 -> 
01:57:47,123 
01:57:47,414 ~> 
01:57:50,167 
01:57:50,454 ~> 
01:57:51,569 
01:57:54,374 ~> 
01:58:00,643 
01:58:01,254 ~> 
01:58:04,769 
01:58:05,054 ~> 
01:58:06,328 
01:58:19,894 ~> 
01:58:24,092 
01:58:24,774 ~> 
01:58:26,048 
01:58:26,574 ~> 
01:58:28,963 
01:58:29,254 ~> 
01:58:32,371 
01:58:32,614 ~> 
01:58:35,128 
01:58:35,854 ~> 
01:58:37,685 
01:58:38,734 ~> 
01:58:42,727 
01:58:43,014 ~> 
01:58:45,289 
01:58:45,654 ~> 
01:58:48,726 
01:58:49,654 ~> 
01:58:54,603 

01:58:55,294 ~> 


Ása Rún, get ég hjálpað þér eitthvað. 
-Já, viltu ná í nærbuxur. 

Nærbuxur. 

-Já, Gísli gamli pissaði í rúmið. 

ÆÆ 

-Komdu líka með neðanþvottastykki. 
Já, ekkert mál. 

Nærbuxur, já já, og neðanþvottastykki. 

Hérna eru nærbuxur og 
neðanþvottastykki. 

Takk. -Get ég hjálpað 
þér með eitthvað meira? 

Nei, þetta er fínt. 

Sara. 

-Já 

Komdu og hjálpaðu 
mér með þverlakið. 

-Já. 

Ég er búinn að setja undirlakið, nú 
þarf ég að setja þverlakið. 

Er þetta þverlak? Ég hélt að þetta héti 
snúningslak. 

Já, við notum þetta sundum til 
að snúa fólki. 

Já,já. 

Og hér er sængurver og koddaver, 
ég skal bara setja það á, 
en ég ætla að biðja þig að taka 
línvagninn, frágang. 

Já, ekkert mál 

Góðan dag, Jónas minn. 

-Nei komdu margblessuð, Sara mín. 
Hvernig hefur þú það í dag? 

Ég hef það bara alveg ágætt, 
þakka þér fyrir. 

Er það ekki? Ég kom með 
þvagflösku fyrir þig. 

Já, það er fínt. 

-Ég set hana hérna, og tannbox. 

Settu það bara þarna . 

-í vaskinn. 

Já, í vaskinn, það er ágætt. -Viltu 
fá meira kalt vatn í stútflöskuna. 

Nei, það er óþarfi, ég er að fara 
í mat. 

Já, viltu að ég hækki rúmið fyrir 
þig aðeins? 

Nei, þú ættir nú heldur að lækka það. 
-Já, ég skal gera það. 

Þakka þér fyrir. -Á ég að 



01:58:57,888 

01:58:58,134 ~> 
01:59:02,764 
01:59:03,734 ~> 
01:59:09,206 
01:59:09,854 -> 
01:59:12,004 
01:59:15,134 ~> 
01:59:23,769 
01:59:25,214 -> 
01:59:28,172 
01:59:29,294 -> 
01:59:31,012 
01:59:31,294 ~> 
01:59:34,684 
01:59:34,854 ~> 
01:59:36,003 
01:59:44,334 ~> 
01:59:46,006 
01:59:46,374 ~> 
01:59:47,807 
01:59:49,174 ~> 
01:59:51,563 
01:59:52,694 -> 
01:59:55,891 
01:59:56,174 -> 
01:59:59,166 
01:59:59,414 ~> 
02 : 00 : 00,210 
02:00:25,174 -> 
02:00:26,368 
02:00:30,134 -> 
02:00:32,694 
02:00:33,094 ~> 
02:00:38,964 
02:00:44,094 -> 
02:00:45,607 
02:00:46,694 -> 
02:00:48,650 
02:00:56,334 -> 
02:00:59,644 
02:00:59,934 ~> 
02:01:02,402 
02:01:02,654 -> 
02:01:06,090 
02:01:06,454 -> 
02:01:09,730 
02:01:09,974 ~> 
02:01:13,887 
02:01:14,214 -> 
02:01:16,808 
02:01:17,134 ~> 
02:01:18,283 
02:01:20,774 ~> 
02:01:23,242 
02:01:23,494 -> 
02:01:24,927 


hjálpa þér að klæða þig, Jónas minn? 

Þakka þérfyrir, þakka þérfyrir. 

-Má ég sjá, já hérna er skyrtan þín. 
Skyrtan já. -Og nærbuxurnar, 
hérna eru buxurnar 
Þakka þér fyrir. 

-Gjörðu svo vel. 

Svona. 

-ÆÆ, ég er svo slæmur í öxlinni. 

Gigtin er alveg að drepa mig. 

-Svona. 

Hvar er göngugrindin þín Jónas? 

Göngugrindin, já, hún er frammi á gangi. 
-Ég ætla að ná í hana. 

Allt í lagi, elskan mín. 

Hérna er göngugrindin þín, Jónas minn. 

Æ þakka þér fyrir, Sara mín. 

Svona. 

-Þakka þér fyrir. 

Ertu búinn að pissa, Jónas minn. 

-Já ég búinn að pissa og hafa hægðir. 

Það er gott. Þá getum við lagt 
í hann. 

Já. 

Jæja. 

Þakka þér fyrir, þakka þér 
fyrir Sara mín. 

Æ, svona. 

Þakka þér fyrir, Sara mín. 

Þakka þér fyrir.. 

Blessaður. 

-Ha? 

Hvað er í matinn, Sara mín. 

-Það er fiskbúðingur, kartöflur 
og gulrætur. 

-Mér finnst fiskbúðingur alveg 
herramannsmatur, ég tala 
nú ekki um kanínufóðrið. 

Heyrðu ég er svo rosalega þyrstur, 
getur þú ekki gefið mér kalt vatn 
að drekka, heyrðu já og svolítinn 
djús líka, svolítinn djús, já. 

Má bjóða þér eitthvað að drekka? 

-Já, já vatn að drekka. 

Vatn. 

Já, þú ert alltaf í því sama. 

-Já, já. 

Þú ert alltaf í sama er það ekki? 



02:01:25,174 ~> 

Jú, jú. -Já, já já. 

02:01:27,483 

-Gerðu svo vel. 

02:01:27,734 ~> 

Þakka þér fyrir, góða. 

02:01:29,167 

-Gerðu svo vel. 

02:01:29,494 ~> 

Þakka þér fyrir, Sara mín. 

02:01:32,054 

-Og hérna er djúsinn þinn. 

02:01:33,414 ~> 

Verði ykkur að góðu. 

02:01:35,644 

-Þakka þér fyrir, Sara mín. 

02:01:47,974 -> 

Sara. -Já. 

02:01:50,169 

-Ertu búin að gefa lyfin? 

02:01:50,414 ~> 

Já ég er búin. 

02:01:52,484 

-Heyrðu, þá máttu koma og 

02:01:52,734 ~> 

aðstoða mig við hana Báru gömlu, 

02:01:54,372 

það þarf að klæða hana. 

02:01:54,654 ~> 

Ekkert mál. Ætlarðu í lyftunni? 

02:01:59,682 

-Sara mín, Bára er uppi á fimmtu hæð. 

02:01:59,974 ~> 

Já, ég veit það, en... 

02:02:04,206 

-Klikk, klikk, stiginn styrkir. 

02:02:07,334 ~> 

Þú getur farið stigann. 

02:02:10,053 

Gjörðu svo vel. 

02:02:10,414 ~> 

Þakka þér fyrir. 

02:02:11,563 
02:02:25,334 ~> 

Nei blessunin, sefur hún. 

02:02:27,848 

Já. 

02:02:29,014 ~> 

Heyrðu, taka til fötin hennar. 

02:02:30,925 

Já. 

02:02:34,414 ~> 

Kjólinn, sokkabuxur.. slæðan 

02:02:43,129 

hennar og hér eru skórnir. 

02:02:44,574 ~> 

Bára er þannig að hún verður að 

02:02:46,929 

hafa gullið sitt. 

02:02:47,214 ~> 

Er það? 

02:02:48,442 

-Já. 

02:02:55,454 ~> 

Hér er ýmislegt, hér er 

02:02:59,208 

hálsfestin hennar. 

02:02:59,454 ~> 

-Vá. 

02:03:00,409 
02:03:03,294 ~> 

Svo er það armbandsúrið, 

02:03:06,252 

gengur nú ekki alltaf alveg rétt. 

02:03:07,534 ~> 

Armbandið, eyrnalokkar, og 

02:03:14,565 

síðast en ekki síst gullhringurinn 

02:03:14,854 ~> 

sem maðurinn hennar sálugi gaf 

02:03:17,049 

henni. 

02:03:17,934 ~> 

Vá, hvað hann er fallegur. 

02:03:19,890 
02:03:21,934 -> 

Sofa aðeins lengur. 

02:03:23,526 

-Já. 

02:03:24,094 ~> 

Kaffi á meðan, hvernig líst þér á það Sara? 

02:03:27,006 

-Mjög vel. 

02:03:29,774 ~> 

Sæl verið þið. 

02:03:32,163 

-Sæl. Sæl. 

02:03:33,454 ~> 

í dag þá ætlum við að skoða 

02:03:40,804 

orð sem eru notuð þegar fólk er 

02:03:41,014 ~> 

að vinna við umönnun.. 

02:03:44,973 

Vitið þið hvað umönnun er? 

02:03:46,134 ~> 

Nei. 

02:03:48,853 

Þegar maður er að hjálpa fólki 

02:03:49,494 ~> 

sem er veikt 



02:03:52,611 

02:03:52,854 --> 
02:03:57,848 
02:03:58,294 ~> 
02:04:04,403 
02:04:04,694 -> 
02:04:06,366 
02:04:06,734 -> 
02:04:12,411 
02:04:12,654 ~> 
02:04:14,292 
02:04:15,414 -> 
02:04:21,683 
02:04:27,214 ~> 
02:04:31,093 
02:04:31,974 -> 
02:04:37,173 
02:04:38,174 -> 
02:04:43,373 
02:04:43,654 ~> 
02:04:47,852 
02:04:48,134 -> 
02:04:51,809 
02:04:52,334 -> 
02:04:57,772 
02:04:58,094 ~> 
02:05:06,524 
02:05:07,374 -> 
02:05:11,845 
02:05:12,094 -> 
02:05:16,212 
02:05:17,534 -> 
02:05:24,372 
02:05:24,934 -> 
02:05:28,768 
02:05:29,814 ~> 
02:05:33,773 
02:05:34,334 -> 
02:05:38,612 
02:05:42,854 -> 
02:05:56,973 
02:05:58,254 -> 
02:06:04,124 
02:06:07,054 ~> 
02:06:11,366 
02:06:15,894 ~> 
02:06:19,409 
02:06:20,814 ~> 
02:06:23,612 
02:06:23,894 ~> 
02:06:30,367 
02:06:30,774 ~> 
02:06:35,564 
02:06:38,694 -> 
02:06:44,883 
02:06:52,134 ~> 
02:06:55,809 


og við ætlum að skoða mismunandi 

orð sem eru notuð í svona vinnu 
og við ætlum 

að nota orð sem koma fyrir 
þegar maður vinnur á dvalarheimili. 
Vitið þið hvað dvalarheimili er? 

Já, þar sem gamla fólkið er. 

-Já, heimili fyrir aldrað fólk, 
fyrir gamalt fólk. 

Og á vinnustöðum, eins og á 
dvalarheimilum, á spítölum 
Þá er mjög oft fólk að vinna 
í vaktavinnu. 

Já, vakt er sá ákveðni tími 
sem þú ert að vinna. 

Og vaktavinna er oft frá 8 
til 16 á daginn. Morgunvakt 
16 til 24 um kvöldið þá er. 

Kvöldvakt. 

Og svo 24 til 8 um morguninn 
Það er næturvakt. 

En það er mismunandi eftir hvar 
maður er að vinna, hvernig vaktin er. 
Vakt getur líka verið frá 12 til 24 
eða frá 1 4 til 22. 

Eða eitthvað svona. 

Vinnustaðurinn hann ákveður 
hver vaktin er. Hvenær hún byrjar 
og hvenær hún er búin. 

Nú skulum við ímynda okkur að 
við séum að vinna á dvalarheimili. 
Hum. Ok, 

af því að við erum ekki með rúm 
eða rúmföt eða sængur eða neitt, 
þá ætla ég að teikna á töfluna. 

Jámm. 

Þetta er rúm. 

Þetta hér... er dýna. 

svo er hér, hvað heitir þetta... 

Koddi. 

-Koddi...Og hér... 

Sæng. 

Og hér setjum við .... 

Maður.. 

-Konu. 

Er það. 

-Já konu, Þetta er koddi, 
dýna, rúm og sæng. 

Hér yfir dýnuna undir konunni... 

er. 

Lak. 

Utan um sængina er... 

-Sængurver. 

Og utan um koddann er 
-Koddaver. 




02:06:56,094 ~> 

Er koddaver. 

02:06:58,972 

Þetta allt saman er... 

02:07:00,094 ~> 

-Rúmföt. 

02:07:02,562 

Rúmföt. 

02:07:07,814 -> 

Hvað eigum við kalla þessa konu? 

02:07:11,773 

Hvað á hún að heita? 

02:07:12,374 ~> 

Kannski amma. 

02:07:16,003 

-OK, Amma er hér. 

02:07:16,254 -> 

Þetta er amma. Amma. 

02:07:21,453 

-Og hún er veik. 

02:07:22,214 -> 

Já amma er svolítið veik. 

02:07:27,288 

Hún er svolítið veik og við 

02:07:27,574 -> 

verðum að hjálpa henni 

02:07:28,927 


02:07:29,214 ~> 

Já. 

02:07:30,647 

-Ja. Já. 

02:07:32,014 ~> 

Hún er sofandi, 

02:07:38,487 

við komum inn, það er morgunn. 

02:07:39,014 ~> 

Hún á að fara að borða 

02:07:41,448 

morgunmat. 

02:07:42,214 ~> 

Já. Við komum inn. 

02:07:45,490 

við þurfum að segja? 

02:07:45,854 ~> 

-Góðan daginn. 

02:07:48,049 

-Góðan daginn. 

02:07:48,294 ~> 

Vekja hana já, og segja 

02:07:50,683 

góðan daginn. 

02:07:50,854 ~> 

Hvað segi ég svo....til dæmis.. 

02:07:54,130 

-Viltu vakna? 

02:07:55,214 ~> 

Já, eða. 

02:07:59,048 

-Hvernig sofandi. 

02:07:59,534 ~> 

Já. Hvernig svafstu? 

02:08:01,889 

Þá segir hún kannski: 

02:08:02,974 ~> 

ég svaf vel, já, eða ég svaf illa. Já.-Já, 

02:08:15,808 

mig dreymdi illa, já, ég fékk martröð. 

02:08:18,014 ~> 

Já. En ef mann dreymir vel.-Já, 

02:08:22,769 

þá er maður með góðan draum. 

02:08:23,094 ~> 

Já,já. 

02:08:25,688 

Það er bara draumur. 

02:08:26,534 ~> 

Draumur. 

02:08:31,562 

-Amma vaknar og hún svaf bara vel. 

02:08:32,854 ~> 

Já, þá segjum við: hún þarf að fara 

02:08:38,292 

í föt, hún þarf að fara í föt núna. 

02:08:38,614 ~> 

af því að hún þarf að fara í morgunmat. 

02:08:41,811 

Núna er hún í NÆRBUXUM. 

02:08:47,014 -> 

Já og hún er líka í NÆRBOL. 

02:08:50,484 


02:08:52,934 ~> 

En nærbuxur og nærbolur eru næst 

02:08:57,928 

húðinni. Það er nálægt húðinni. 

02:08:58,534 ~> 

Já, eins og ég get sagt: Kristoff, viltu 

02:09:01,128 

koma nær? 

02:09:02,374 ~> 

Já. 

02:09:04,251 

-Það er líka hægt. 

02:09:04,694 -> 

Er það. 

02:09:07,845 

-OK. Hún er í nærbuxum, nærbol og 

02:09:08,094 ~> 

NÁTTFÖTUM. 

02:09:14,408 

Nátt er eins og nótt og föt. 

02:09:16,494 -> 

Náttföt. 



02:09:19,850 

Nú þurfum við að byrja á því 

02:09:20,094 ~> 

að klæða hana úr náttfötunum 

02:09:27,569 

og úr nærbolnum því að amma 

02:09:28,854 ~> 

er í BRJÓSTAHALDARA. 

02:09:33,928 

OK, brjóstahaldara. 

02:09:45,934 -> 

Þetta er svolítið skemmtilegt orð. 

02:09:49,483 


02:09:50,654 ~> 

Því að þetta eru brjóst 

02:09:55,045 

og haldarinn heldur brjóstunum. 

02:09:55,414 -> 

Þannig að við þurfum að hjáipa 

02:09:59,168 

henni í brjóstahaldarann.. 

02:10:00,014 -> 

Svo þurfum við klæða hana í. 

02:10:04,007 

í hvað eigum við klæða hana. 

02:10:04,574 ~> 

Við segjum: jæja amma. 

02:10:08,089 

á ég að hjálpa þér og klæða 

02:10:08,334 ~> 

þig í... 

02:10:12,122 

-Bol- bolinn. 

02:10:12,854 ~> 

Bol, jamm, og þið finnið bolinn. 

02:10:16,051 

Og hún fer í bolinn. 

02:10:16,334 ~> 

Og... 

02:10:18,325 

-Pils. 

02:10:18,694 ~> 

Pils, og þið hjálpið henni að fara 

02:10:21,925 

í pilsið. 

02:10:22,254 ~> 

Og svo vill amma vera í... 

02:10:25,849 

-sokkum. 

02:10:26,294 -> 

Sokkum eða sokkabuxum 

02:10:30,651 

-Já, sokkabuxur. 

02:10:31,094 ~> 

Sokkabuxur, 

02:10:34,928 

amma fer í sokkabuxur. 

02:10:35,894 -> 

Þannig að þið hjálpið henni að 

02:10:40,445 

klæða sig í sokkabuxurnar. 

02:10:40,894 -> 

Já. Og svo er það... 

02:10:46,366 

-Svo eru það skór. 

02:10:46,734 ~> 

Skórnir, og hún er í bol. 

02:10:50,966 

Kannski vill hún líka vera í... 

02:10:51,454 -> 

Jakka . 

02:10:55,003 

-Jakka eða blússu. 

02:10:55,814 -> 

Já,já. 

02:10:58,886 

-Blússa er kvenmannsskyrta. 

02:10:59,414 -> 

Og amma hún er með ... 

02:11:03,692 

-úr kannski. 

02:11:04,294 ~> 

Svona skartgrip 

02:11:08,845 

-Á flók. 

02:11:09,134 ~> 

og úr, hún er með armbandsúr 

02:11:12,012 

-Armbandsúr. 

02:11:12,374 ~> 

Og hún er með giftingarhring. 

02:11:16,287 

Já, giftingarhring. 

02:11:20,334 ~> 

Núna er amma orðin voða fín. 

02:11:26,011 

-Já, flott stúlka. 

02:11:26,454 ~> 

Mjög fín með varalit, armband 

02:11:29,526 

og armbandsúr. 

02:11:29,854 ~> 

Og þá þarf hún að fara á klósettið 

02:11:32,766 

-Já. 

02:11:33,054 ~> 

Hvað segjum við, við ömmu? 

02:11:36,888 

-Viltu pissa? 

02:11:37,134 -> 

Já, amma viltu pissa, þarftu að 

02:11:40,922 

pissa, eða þarftu að fara á klósettið? 




02:11:41,174 ~> 
02:11:44,530 
02:11:44,894 ~> 
02:11:48,773 
02:11:50,134 ~> 
02:11:53,012 
02:11:53,414 ~> 
02:12:00,172 
02:12:01,574 -> 
02:12:05,123 
02:12:05,374 -> 
02:12:07,649 
02:12:14,934 -> 
02:12:20,930 
02:12:21,254 ~> 
02:12:27,011 
02:12:27,294 ~> 
02:12:32,971 
02:12:35,054 ~> 
02:12:38,524 
02:12:38,854 ~> 
02:12:41,766 
02:12:42,054 -> 
02:12:44,727 
02:12:45,054 -> 
02:12:48,763 
02:12:49,014 ~> 
02:12:52,802 
02:12:53,094 ~> 
02:12:56,325 
02:12:56,574 -> 
02:12:59,532 
02:12:59,774 -> 
02:13:04,450 
02:13:04,894 ~> 
02:13:09,172 
02:13:09,454 ~> 
02:13:15,324 
02:13:15,814 ~> 
02:13:18,487 
02:13:18,814 ~> 
02:13:22,045 
02:13:23,174 ~> 
02:13:27,133 
02:13:27,374 -> 
02:13:28,932 
02:13:29,134 ~> 
02:13:30,852 
02:13:31,094 ~> 
02:13:34,609 
02:13:34,854 ~> 
02:13:37,448 
02:13:37,694 ~> 
02:13:41,164 
02:13:41,454 ~> 
02:13:43,206 

02:13:44,294 ~> 


Sumum finnst, sumum finnst 
ekki gott að segja kúka. 

Þá getur maður sagt 
amma þarftu að hafa hægðir. 

Hægðir, hægðir. 

-Þetta er mjög kurteist. 

Já, hægðir. Krakkar segja oftast 
og ég líka: ég þarf að pissa, já 
Strax. 

-Stax, já, mér er mál. 

Já, MÉR ER MÁL. 

Líka hérna, laga "Pampers." 

-Já, bleiur. 

Bleia. 

Stundum þarf fólk sem er veikt 
að vera með BLEIUR. Já, 
og líka lítil börn. 

Já. 

-Og, stundum þegar maður er veikur 
að þá getur maður ekki farið 
sjálfur á klósettið 
og getur ekki stjórnað líkamanum 

þannig að maður er sofandi í rúminu. 
og maður pissar í rúmið. 

Núna förum við með ömmu fram 
ægilega fín, í morgunmat. 

Við löbbum ekki hratt, því hún er 
svo veik, kannski er hún líka með.. 
Göngugrind. 

-Göngugrind. 

Já. Við förum með ömmu inn í 
matsal, jamm, og hjálpum henni 
að setjast, og svo segir amma: 
ég er þyrst. 

Þið sækið vatn gefið henni vatn. 

Hún drekkur vatnið glúgg, glúgg. 

Þá segið þið: Viltu 
-viltu meira? 

Já, viltu meira vatn. 

Svo fær hún morgunmatinn sinn. 

Og þegar hún er búinn að borða 
segir hún: takk fyrir. 

Og við segjum: 
gerðu svo vel. 

Gerðu svo vel, eða 
verði þér að góðu.. 

Já. Og við förum með hana aftur 
inn í herbergi. 

Og þá erum við búin að hjálpa 
ömmu að fara í morgunmat, 
að klæða sig, að fara á klósettið, 
fara í morgunmat og allt sem 
við þurftum að gera. 

Já. 


Takk fyrir í dag. 



02:13:45,932 


-Takk fyrir. 



